













Dar Es Salaam - 2014 


As-Salaam Islamic Center 

Plot 354 Mbezi Beach, Makonde, Dar Es Salaam - Tanzania 
Cell: +255 254 734 362, 

Email: aic2013@gmail.com 

Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kutolesha sehemu 
yoyote ya toleo hili, kuitunza katika mfumo utakaowezes- 
ha kunakiliwa au kukisambaza katika aina au namna yoyote 
ile, iwe elektroniki, kuchapa, kunakilisha, kurekodi au vin- 
ginevyo bila kupata ruhusa kutoka kwa mwenye haki miliki. 


ISBN: 978-9944-83-686-9 

Mwandishi: 

Msimamizi Mkuu: 
Mfasiri: 

Mhariri: 

Msanifu jalada: 
Kupangiliwa vizuri na: 


Dkt. Murat Kaya 
Abdi Mohamed Adam 
Amina Muhammed 
Ibrahimu H. Kabuga 
Sarkhan Isgandarov 
Sarkhan Isgandarov 
Nijat Garibov 


C^ini i^/^(io/a 




rh 


'((fe/ajeji 


’((nej(( 


UicSLAM 


Dkt. Murat KAYA 




YALIYOMO 


UTANGULIZI 

1. Binadamu, Ulimwengu na Muumba.8 

2. Binaadamu na Dini.13 

SEHEMU YA KWANZA 
SIEA KUU ZA UiSLAMU 

1. Msingi wake ni kumpwekesha 

Mwenyezi Mungu (Tawhid).18 

2. Uislamu ni dini ya maumbile 

haigongani na aklli.21 

3. Hakuna mtu wa kati baina ya 

Mwenyezi Mungu na waja wake.23 

4. Uislamu unaweka uwiano kati ya Dunia 

na vUchera Kimatendo na Kiimani.24 

5. Uislamu unahamasisha elimu 
inayojumuisha Sayansi, Hekima na Dini....26 

6. Uislamu unaona Uadilifu kuwa 

jambo kuu.32 

7. Uislamu ni dini ya Ulimwengu wote.35 

8. Uislamu huwaweka binaadamu 

wote katika usawa.38 

9. Uislamu unachukulia uhuru wa dini na ku- 

pata maarifa kuwa jambo muhimu.40 














Yaliyomo 


10. Urahisi (katika kuitekeleza kidini) ni 

moja ya misingi ya Uislamu.42 

11. Uislamu unapandikiza matumaini 

na matarajio mema.45 

12. Uislamu unasisitiza mshikamano 

wa Kijamii.48 

13. Uislamu umeweka thamani kuhwa 

sana juu ya Binaadamu.50 

SEHEMU YA PILI 
NGUZO ZAIMANI 

A. MASHARTI YA IMANI KATIKA UISLAMU 

1. Kuamini Mwenyezi Mungu.54 

2. Kuamini Malaika wake.57 

3. Kuamini vitahuvyake .58 

4. Kuamini mitume yake.59 

5. Kuamini siku ya mwisho 

(Maisha ya haadaye).59 

6. Kuamini Qudra.60 

B. AINA ZAIBADA NA HEKIMA ZAKE 

1. Taratibu za swala (ibada) na hekima zake.63 

2. Funga na hekma zake.67 

3. Zakka, Sadaka, Misaada na hekma zake.70 

4. Hijja na hekma zake.73 


















uismwteu Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


C. MAKATAZO KATIKA UiSLAMU 
NA HEKIMA ZAKE 

1. Riba.76 

2. Ulevi.78 

3. Uzinzi.83 

D. MAZINGIRA, USAEI NA MAJI 
KATIKA UISLAMU 

1. Mazingira .86 

2. Usafi.92 

3. Maji.99 

SEHEMU YA TATU 
gUR’AN TUKUFU 

1. Ufunuo utunzaji (uhifadhi) wake.105 

2. Muujiza.106 

a. Kutujulisha tusiyoyajua.110 

b. Mwanga wa uvumbuzi wa kisayansi.. 112 

SEHEMU YA NNE 

MAISHA YA MTUME MUHAMMAD 
MUSTAFA (s.a.w) 

1. Wakati wa utoto na ujana wake.117 

2. Kipindi cha Utume.119 

3. Kipindi cha Madina.125 

















Yaliyomo 


4. Mfano wa Tabia ya Kuigwa.127 

5. Upendo wake wa kuvutia na 

usio na mwisho.133 

6. Miujiza yake.135 

NENO LA MWISHO.138 

REJEA.139 










UTANGULIZI 


I. Binadamu, Ulimwengu na Muumba 

Tusimame kwa muda na tufikiri. Tutafute tu- 
nakotoka na tunakokwenda. Tuyatengeneze mai- 
sha yetu ipasavyo. Kabla ya yote tufikiri na tuan- 
galie kwa kina undani wa uumbwaji wetu, muun- 
do wetu wa kimwib na kiroho, ubora wa sifa na 
tabia tubzonazo, na ulimwengu kwa ujumla. Kwa 
kufanya hivyo maisha yetu yatakuwa na maana 
zaidi. 

Kwa mfano, tuitafakari ardhi. Ingawa ardhi 
inarutubishwa na maji ya aina moja, maelfu ya 
aina za mimea tofauti humea na kutoa matunda 
na mboga katika rangi na maumbo tofauti. Mimea 
hiyo hufanya hivyo kwa mpangilio na nidhamu 
kamili. Je haistaajabishi kwamba vyakula vya aina 
mbalimbali vinamea kwenye ardhi hiyo hiyo na 
kurutubishwa na maji hayo hayo, kisha vinakuwa 
bora kuliko na kutofautiana na vingine?' 

Tuyaelekeze macho yetu angani na tutafakari 
mfumo huu wa utukufu na wa kuvutia. Tuchuku- 
lie jua kama mfano. Umbali uliopo kati ya Jua na 
Ardhi ni milioni Idlometa 150. Jua, ambalo ni mo- 





1. Qur’an Tukufu, Ar - Rad (Radi), 13: 4. 





Utangulizi uisrf-ssteu 


jawapo ya sayari za zenye ukubwa wa wastani, lina 
ukubwa wa kutosha unachukua sayari 1300000 
zenye ukubwa wa dunia. Jotoridi lake la nje lin- 
akadiriwa kuwa ninyuzi joto 6000c, na la ndani ni 
nyuzi joto milioni 20c. Jua linajizungusha katika 
muhimili wake kwa takribani kilometa 720000 
kwa saa moja. Hii inatuonyesha kuwa jua linasafiri 
takribani kilometa 7000280 kwa siku. ^ 

Ndani ya jua, tani milioni 564 za hydrogen 
hubadilishwa kuwa tani milioni 560 za helium kwa 
kila sekunde. Kiwango cha tani milioni 4 za gesi 
husambaa katika mfumo wa nishati. Kwa maneno 
mengine jua linapoteza tani milioni 4 za maada 
yake kwa sekunde, au tani milioni 240 kwa dakika. 
Kama jua limekuwa likizalisha nishati kwa ki- 
wango hiki kwa zaidi ya miaka bilioni tatu, maada 
iliyopotea mpaka leo ni tani milioni 400,000 mara 
milioni, ambayo bado ni kama 1/5,000 ya jumla ya 
mkusanyiko wa jua lote hivi sasa. 

Dunia yetu imewekwa katika umbali uliopan- 
giliwa vyema kutoka kwenye chanzo hiki kikubwa 
na cha ajabu cha nishati ambayo hatudhuriwi na 
nguvu yake yenye kuchoma na kuangamiza na 
wala hatukosi nishati yenye faida inayozalishwa. 
Jua na nishati yake ya ajabu limeumbwa na uwezo 
na nishati yenye manufaa kwa kila aina ya uhai 
hapa ardhini, hasa hasa binadamu, na hutumia 




2.. Prof. Dr. Othman Qakmak, Bir (^ekirdekti Kainat ( Ulim- 
wengu ulikuwa punje), uk. 21, 66. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


mionzi yake ardhini kwa wingi, na hili limekuwa 
likifanyika kwa kipindi cha mamilioni ya miaka. ^ 

Jua ambalo tunalizungumzia ni moja tu ya 
nyota bilioni 200 ambazo zinazopatikana kwenye 
kundi kubwa la Nyota la Sayari Maziwa (Milk way 
Galaxy). Kwa hab hiyo hiyo hilo, kundi la Sayari 
Maziwa nalo pia ni moja wapo tu ya makundi 
makubwa ya nyota zipatazo bilioni mia kadhaa 
ambayo tunaweza kuyaona kwa kutumia Daru- 
bini (Telescope) za kisasa. Pia inachukua miaka 
elfu mia moja kusafiri kutoka upande mmoja wa 
Sayari Maziwa hadi upande mwengine. (Mwanga 
unasafiri kilometa 300,000 kwa sekunde). Ku- 
toka ardhini ili uweze kufika kwenye kitovu cha 
kundi kubwa la nyota (galaxy) tulilomo sisi, yaani 
Sayari Maziwa, anatakiwa kusafiri kilometa tilioni 
300,000. * 

Mtu anayetafakari sana kuhusu mazingira 
haya yanayomzunguka basi atajua yupo Mwenye 
nguvu aliyeviumba, na hakuviumba tu bali kuna 
sababu ya uumbwaji wake. Utafiti unaonyesha 
kwamba aina zote za dini kuanzia dini asib mpaka 
dini kubwa, yaani Uislam, Ukristo, Uhindu n. k 
wanaamini kwamba kuna Mwenyezi Mungu. ® 

3. Prof. Dr. Othman (J^akmak, Bir (^ekirdekti Kainat ( Ulim- 
wengu ulikuwa punje), uk. 21, 66. 

4. Prof. Dr. Othman Qakmak, Kainat Kitap Atomlar (Ulim- 
wengu ni Kitabu, Atomu ni Herufi) uk. 50 

5. Prof. Dr. Gunay Tumer, kifungu: Din (dini), Diyanet 
Islam Ansiklipedisi - Incyclopwdia of Islam (Republic of 






Utangulizi uisrf-ssteu 


Kuna dalili nyingi zinazoonyesha uwepo wa 
Mwenyezi Mungu. Mfano wa dalili hizo zinazo- 
onekana kwa kila mmoja wetu ni kama zifuatazo: 

/ Jinsi mtoto anavyotengenezeka tumboni kwa 
mama yake, kuzaliwa kwake, kupumua kwa- 
ke, ukuaji wake, kuwa na akili, utambuzi na 
muhimu zaidi ni kutoka katika kile alicho- 
umbwa kwenda kule anakobadilishwa. 


/ Kutokea kwa mwanga wa radi unakhofisha na 
unaotoa matumaini, ukiambatana na mvua 
kutoka mawinguni na kuhusisha vilivyokufa. 

/ Kuvuma kwa upepo ambao unasafirisha ma- 
wingu ya mvua kwenda sehemu mbalimbali, 
muundo wa maziwa na bahari, kuelea kwa 
meli zilizo kama milima juu ya bahari hali ya 
kuwa zimebeba maelfu ya matani. ® 

/ Riziki kwa viumbe vyote vilivyo ardhini na 
mbinguni. ^ 

Maulana (Rumi) anasema: “Ewe mwanangu, 
je ni lipi linaloingia akilini zaidi: kudhani kuwa an- 
atakiwa awepo mwandishi aliyeandika maandishi 
haya au kwamba yalijiandika yenyewe?” (Math- 


Turkey, Presedency of Religious Affairs) Istanbui 1994, 
IX, uk. 315 - 317. 

Ar - Rum (watu wa Rumi), 30: 20 - 46; Ash - Shura, 42: 
29; Yaa siin, 36: 33 - 41; A1 - Baqara, 2: 22. Tazama pia 
Ibrahimu, 14: 32 - 33; Ar - Rum, 30: 40, 48, 54; Fatir, 
35: 9; A1 Mu’min, 40: 61, 64, 79; A1 - Jathiya, 45: 12; At - 
Talaq, 65: 12. 

Fatir, 35: 3. 








Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


nawi, Juzuu 6, utenzi 368) 

“Ewe usiye na ustadi, niambie, lipi linaloingia 
akilini zaidi? Kwamba anatakiwa kuwepo mjenzi - 
msanifu aliyejenga nyumba- au kwamba nyumba 
ilitokea yenyewe bila mjenzi? Je kazi nzuriya sanaa 
inaweza kutengenezwa na kipofu mwenye mko- 
no mmoja au mtu anayeweza kuona na kuhisi? 
(Mathnawi 6: 369-371) 

Mapambo Na michoro, iwe wanaijua au ha- 
waijui, ni zao la wale walioizalisha! Mtengeneza 
chungu hujishughulisha na kutengeneza vyungu; 
huvifinyanga, kuviunda, na kutengeneza chungu! 
Je chungu bila mtengenezaji kinaweza kikawa na 
umbo? 

Mbao zinamtegemea na kuwa mali ya fundi 
seremala! Kama si hivyo,je mbao hizo zinaweza zi- 
kajikata zenyewe na kujiunga na vipande vyengine 
vya mbao? 

Je bilafundi cherehani vipi kitambaa kinaweza 
kikajikata na kujishona chenyewe? 

Ewe mjunzi hivi inawezekanaje bila ya mrija 
wa maji, chupaya maji itaweza kujitoa maji au ku- 
jijaza yenyewe? 

Vilevile mapafiu yangeweza kutowa na kujaza- 
kuwa wazi hewa kila unapopumua! Kwa hiyo, ewe 
mwenye busara, upo mikononi mwa muumbaji 
aliye makini (aliye mtukufiu). Endapo siku moja 





Utangulizi uisrf-ssteu 


Mwenyezi Mungu atakuja kutoa pazia au utando 
machoni mwako na kufungua fundo la siri na ku- 
ona basi utakuja kugundua jinsi jinsi sanaa ina- 
vyobadilika kutoka hali moja kwenda nyingine ka- 
tika mikonoya msanii. (Mathnawi, juzuu 6, utenzi 
3332-3341.) 

Ni vigumu kuelezea uwepo wa vitu na mie- 
nendo yake kwa uwiano na mfumo kamili kuwa 
vilitokea kwa “bahati nasibu”. 

Mwanabiolojia Edwin Konklin (1863-1852) 
anasema: “Uwezekano wa uhai kutoka kwenye ba- 
hati nasibu ni sawa na uwezekano wa kamusi isi- 
yofupishwa itokane na mlipuko katika kiwanda 
cha uchapishaji”. ® 


2. Binaadamu na Dini 

Dini inakusanya habari ambazo binaadamu 
amefundishwa na Mwenyezi Mungu ili zimsaidie 
katika maisha yake kabla na baada ya kifo chake. 
Dini inaweka sheria zinazomsaidia binaadamu 
kuishi katika Dunia bila kumdhuru yeyote. Hu- 
muwekea haki na sheria ambazo zitamsaidia bina- 
adamu kuishi kipindi hiki kifupi kwa amani bila 
kuhatarisha maisha yake ya akhera. Mwenyezi 
Mungu ameumba viumbe mbalimbali ulimwen- 


8. The evidence ofGod, uk. 174; Prof. Dr. Vahiduddin Han, 
Islam Meydan Okuyor (Islam is Challenging), uk. 129. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


guni na binaadamu amekuwa na daraja maalum 
kuliko viumbe wengine. 

Mwenyezi Mungu amempa binaadamu viapa- 
wa vingi kuliko viumbe wengine, kama vile akili, 
maamuzi, busara, uelewa, uwezo wa kumiliki na 
kutawala. Hata hivyo, vipawa hivi kama sime ye- 
nye ncha mbili. Pande chanya za vipawa hivi ziki- 
tumika, humletea mwanadamu utaratibu salama, 
bahati na neema tele. Pande hasi zikitumika hum- 
letea matokeo mabaya yasiyotarajiwa na kusababi- 
sha hali yenye kutisha. Husababisha ukatili wa 
kutisha na vita kali. Ili kuziongoza tabia na vipawa 
hivi vya mwanadamu katika njia sahihi tunahitaji 
nguvu nyingine. Nguvu hii ni dini ya kweli. Laki- 
ni, mwanadamu lazima asisahau kuwa Mwenyezi 
Mungu hahitajii uchamungu wetu, na utekelezaji 
wetu wa amri za kidini haumnufaishi chochote. 
Hata hivyo, binaadamu anatakiwa kutii maam- 
risho ya dini si kwa ajih ya kuokolewa tu huko 
Akhera bali pia kuwa na furaha katika maisha 
ya hapa duniani. ® Kwa hakika dini zote kutoka 
kwa Mwenyezi Mungu zinaelezea kwamba bina- 
adamu aliumbwa kwa lengo la kumjua Muumba 
wake na kumuabudu.'” 

Watu ambao waliotangaza dini kwa watu 

9. Prof. Dr. M. S. R el- Buuti, Islamic Creed (Islam Akaidi), 
uk. 71 - 76. 

10. Kutoka, 20: 2-3; Hesabu, 6: 4 - 5; Mathayo, 4: 10; 
Matendo ya Mitume, 17: 26 - 28; Quran Tukufu, Adh - 
Dhaiyat, 51: 56. 






Utangulizi uismsteu 


walikuwa ni Mitume. Uislamu unawatambua Mi- 
tume wote na ili kwamba mtu awe Mwislamuu ni 
sharti awaamini Mitume. Kwa mujibu wa imani ya 
Kiislamu kuna ukamilisho na mwendelezo baina 
ya mitume. Mitume walitambua Mitume walio- 
pita na walitangaza habari njema na kutoa ishara 
kuhusiana na Mitume wanaokuja.^^ Kwa hiyo basi, 
yeyote anayeukubali utume wa Mtume Muham- 
mad (s.a.w) atakuwa amewakubali pia Mitume 
waliopita. Hatib bin Abi Baltaa (r. a) alipopeleka 
barua ya Mtume (s.a.w) kwa Gavana wa Misri, 
Muqawqis, alimwambia: “Tunakulingania kwenye 
Uislamu, dini ambayo Mwenyezi Mungu amem- 
chagulia binaadamu. Muhammad Mustafa (s.a.w) 
hakulinganii wewe tu bali wanaadamu wote. 
Wakristo ni miongoni mwa watu ambao walikuwa 
wanaishi kirafiki sana. Kama Nabii Mussa (a. s) 
alivyotangaza habari njema za kuja kwa Nabii 
Issa (a. s), naye Nabii Issa (a. s) abbashiri ujio wa 
Nabii Muhammad (s.a.w). Ulinganio wetu kwa- 
ko wa kuifuata Qur’an ni kama unavyowalinga- 
nia watu wa Taurati kwenye Biblia. Kila mmoja 
anawajibika kuwa mfuasi wa Mtume wa zama 
hizi. Wewe ni miongoni mwa watu walioweza 
kufikiwa na zama za Mtume Muhammad, hivyo 
kwa kukidingania kwenye Uislamu hatukutoeni 


11. Prof. Dr. O. F Harman kifungu: “Islam”, Diyanet Islam 
Ansiklipedisi - Incyclopwdia of Islam (Republic of 
Turkey, Presedency of Religious Aifairs) Istanbul 2001, 
XXIII, 4. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


kwenye dini ya Issa. Halikadhalika tunakulinga- 
nia uishi kulingana na utume wake”. 

Profesa Timothy Gianotti wa chuo kikuu cha 
Toronto ambaye alisilimu, baada ya kugundua 
kuwa hajatolewa kwenye dini yake ya zamani ya 
Ukristo kwa kubadili dini kwenda katika Uislam, 
na jinsi dini yake ya zamani ilikuwa kama hatua 
ya mpito kuelekea kwenye Uislamu, anaelezea jinsi 
Uislamu ulivyojumuisha malengo yote ya Ukristo: 
“Kazi ya Uislam si kubadili kundi fulani la watu 
tu kuwa watu wenye thamani mbele ya Mwenyezi 
Mungu, bali binadamu wote”. 

Hadith moja, (maneno ya Mtume Muham- 
mad)^'‘ inaeleza kuwa Mitume wote ni ndugu wa- 
naotokana na kizazi kimoja. Kwa hiyo hii inaonye- 
sha kuwa dini zote kutoka kwa Mwenyezi Mungu 
zina misingi ya aina moja. Kwa namna nyingine 
tunaweza kusema kuwa dini ya Mwenyezi Mungu 
inabaki kuwa heile kutoka kwa Mtume wa kwanza 
mpaka kwa Mtume wa mwisho katika suala zima 
la nguzo za Imani pamoja na desturi, lakini baadhi 

12. Ili kupata maelezo kamili ya majadiliano kati ya Hatib na 
Muqawqis, tazama Ibn Kathir, Albidaayah, IV, 266 - 267; 
Ibn Sa’d, I, 260 - 261; Ibn Hacer, al - isaabah, III, 530 - 
531. 

13. Ahmet Boken - Ayhan Eryigit, Yen Hayatla (New lives), 
I, uk. 15 

14. Bwana Mtume (s. a. w) anasema: “Nipo karibu zaidi na 
mwana wa Mariam kuliko watu wote. Mitume ni ndugu 
ambao baba yao ni mmoja na mama zao ni tofauti. 
Hakuna nabii katikati yangu nay eye. ” (Bukhari, Anbiya, 
48; Muslim, Fadhail, 145). 






Utangulizi uisrf-ssteu 


ya njia za ibada na baadhi ya sheria zilibadilika. 

Kwa kuwa kuna dini moja tu ya kweli, ni ka- 
waida sana kuona baadhi ya mambo yanayofana- 
na katika dini hizi za Kimungu. Mfano, Uislamu 
unaamrisha kuswali. Ndani ya Biblia aya zifuatazo 
zinataja taratibu za kuswali: 

“Njooni, tuabudu, tusujudu, tupige magoti 
mbele za Bwana aliyetuumba” (Zaburi 95: 6) 

“Kisha Bwana akanena na Mussa na Haruni, 
na kuwaambia, Jitengeni ninyi mkaondoke kati 
ya mkutano huu ili mpate kuwaangamiza mara 
moja, Nao wakapromoka kifudifudi, wakasema 
Ee Mungu, Mungu wa roho za wenye mwili wote. 
Jel Mtu mmoja atafanya dhambi nawe utauka- 
sirikia mkutano wote?” (Hesabu 16: 20-22) 

“Mussa akafanya haraka akainamisha kich- 
wa chake hata chini akasujudu” (Kutoka 34: 8) 

“Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifu- 
difudi, akaomba, akisema, Baba yangu, ikiweze- 
kana, kikombe hiki kiniepuke; walakini si kama 
nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe”. (Za- 
buri 26: 39) 


15. Prof. Dr. O. F Harman kifungu: “Islam”, Diyanet Islam 
Ansiklipedisi - Incyclopwdia of Islam (Republic of 
Turkey, Presedency of Religious Aifairs) Istanbul 2001, 
XXIII, 3. 






SEHEMU YA KWANZA 
SIFA KUU ZA UiSLAMU 


1. Msingi wake ni kumpwekesha Mwenyezi 
Mungu (Tawhid) 

Dini zote zinafundisha umoja wa Mwenye- 
zi Mungu (swt). Hakuna chochote kinachofanan 
Naye. Nabii Ibrahimu (a. s) alimueleza baba yaKl 
ke, Azar, jinsi umoja wa Mwenyezi Mungu. Pia 
msingi mkubwa unaosisitizwa na Uyahudi ni 
kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Kwa mujibu 
wa Taurati, Adam (a.s) ambaye ni binaadamu wa 
kwanza na watoto wake, Nuh'^, Ibrahimu, Ishaka, 
Yakubu na Yusufu wote waliwalingania watu ku- 
wepo kwa Mwenyezi Mungu mmoja. Katika amri 
kumi ambazo alipewa Mussa (a.s) ndani ya Tau- 
rati, kitu kikubwa kilichosisitizwa zaidi ni umoja 
wa Mwenyezi Mungu. Zaburi iliyoteremshwa 
kwa Nabii Dawud (s.a.w) ni swala na maombi kwa 
Mwenyezi Mungu mmoja. Pia Issa (a.s) alisisitiza 
kuwa amri ya kwanza katika dini ni kumtambua 
Mwenyezi Mungu mmoja.^* Ulinganisho wa ku- 
pindukia uliopo ndani ya Uyahudi ulisababisha fi- 

16. Qur’an Tukufu, Mariyam, 19: 42 - 47. 

17. Mwanzo, 1: 26 - 28; 4: 26; 6: 9. 

18. Kutoka, 20: 2-3; Hesabu, 6: 4 - 5. 

19. Marko, 12:28-29. 





Sifa Kuu Za Uislamu 


kra za binaadamu kumuelezea Mwenyezi Mungu, 
ambapo mapenzi yaliyozidi kiwango yalimbadili 
binaadamu kuwa Mungu (Issa), na kuubaidilisha 
umoja wa Mwenyezi Mungu kuwa utatu. Uislamu 
ukaja na kuweka wazi upweke wa Mwenyezi Mun- 
gu na kusahihisha fikra potofu za kibinadamu 
zilizoingizwa ndani ya Uyahudi na Ukristo na 
kuzileta pamoja dini hizi mbhi, Uyahudi na Ukris- 
to, kwa ajili ya kuthibitisha kuwepo kwa Mwenyezi 
Mungu mmoja (Tawhid). 

Ushahidi wa kibinaadamu na wakisayansi 
unaonyesha kuwa Muumba ni mmoja. Qur’an Tu- 
kufu inasema: 

“Mwenyezi Mungu hana mwana yeyote, 
wala hanaye mungu mwengine. Inge kuwa hivyo 
hasi kila mungu angeh chukua alivyo umha, na 
haadhi yao wangeli washinda wengine. Mwe- 
nyezi Mungu ameepukana na sifa wanazo msi- 
fu.” (A1 Muuminuun, 23: 91) 

“Lau kama wangalikuwako humo (Mhin- 
guni na Ardhini) waungu (wengine) isipokuwa 
Mwenyezi Mungu; hila shaka zingeharihika 
(hizo Mhingu na Ardhi). Na ametakasika Mwe- 
nyezi Mungu, Mola wa arshi, (yu mhali) na yale 
wanayomsifu kwayo”. (A1 Anbiyaa 21: 22) 

20. Ali Imran, 3: 64. Prof. Dr. O. F Harman kifungu: “Islam”, 
Diyanet Islam Ansiklipedisi - Incyclopwdia of Islam 
(Republic of Turkey, Presedency of Religious Affairs) 
Istanbul 2001, XXIII, 4. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


Kwa kuwa uwepo wa Mungu zaidi ya mmo- 
ja unahusisha sifa za udhaifu kama ile unyonge, 
kutojitosheleza, kuumbwa, uwepo wa Muumbaji 
mmoja ni jambo la lazima. 

Umoja Wake unaeleweka pia kwa hili: mvua 
inavyonyesha kutoka mawinguni, nyanya au pili- 
pili zinazomea kutoka ardhini, tofaa au mapera 
yanapokuwa katika mti vyote vinakuwa na umbo 
na rangi ile ile ulimwenguni. 

Pamoja na kuwa na umbali baina ya binaada- 
mu wanaishi kama wanajuana. Hii inawaonyesha 
wanaadamu kuwa viumbe wote wameumbwa na 
Muumba mmoja. 

Kwa mujibu wa Uislamu ni miongoni mwa 
dhambi kubwa sana ni kutomtambua Mwenyezi 
Mungu, kumshirikisha na yeyote katika sifa Zake 
au metendo Yake, na kumpa sifa ya Kimungu 
yeyote yule asiyekuwa Yeye. Dahmbi hii inaitwa 
“shirk: kumfanyia wenza” na hii ndio dhambi 
kubwa kuliko zote. Mwenyezi Mungu ameielezea 
shirk kuwa ni “dhambi kuu” na “anaye mshiriki- 
sha Mwenyezi Mungu basi hakika amezua dhambi 
kubwa.”^^ 

Hata hivyo, Mwenyezi Mungu ameahidi 
kumsamehe yeyote amtakaye, lakini hatomsamehe 
mwenye kumshirikisha na akafa hajatubu.^^ Njia 
pekee ya kujitoa ndani ya shirki ni kuacha shirki 
na kufuata Tawhid. 

21. Luqman, 31: 13; An - Nisa, 4: 48. 

22. An - Nisa, 4: 48, 116. 








Sifa Kuu Za Uislamu 


2. Uislamu ni dini ya maumbile haigongani 
na akili. 

Uislamu unawahutubia wanadamu wote. She- 
ria zake hazikuwekwa kwa munasaba wa sifa za 
kubahatisha, za kupita au baadhi na kuacha baa- 
dhi, bali zimewekwa kulingana na mielekeo halisi 
na ya kimaumbile na mahitaji yatokanayo na jinsi 
mwanadamu alivyoumbwa. Kutokana na sababu 
hii, Uislamu ni dini inayoendana na maumbile 
na hayapitwi na wakati. Msingi wa nguzo zake za 
Imani hautokani na vitu vya kushangaza, bali akili 
na uhalisia wa wazi. 

Kwa hiyo Uislam haugongani na ukweli wa 
kisayansi. Maamrisho yanayohusiana na ibada na 
matendo yakichunguzwa hubainika wazi kabisa 
na kwa haraka jinsi maamrisho hayo yanavyoen- 
dana na maumbile ya mwanadamu. 

Kwa kuwa akili ni tabia muhimu ya binaad- 
amu, hivyo Qur’an inasisitiza juu ya binaadamu 
aweze kutumia akili na kutafakari. 

Katika aya zipatazo 750, Qur’an inamtaka bi- 
naadamu afikiri, afanye utafiti, na kutumia akili 
yake katika njia sahihi.^^ 

Watu ambao hawakuamini Mtume walipo- 
sema” Tuonyeshe miujiza ili tuweze kuamini kama 
kuna Mungu na tukuamini wewe kama Mtume”. 
Mwenyezi Mungu hakupenda mapendekezo yao. 




23. Ay§e Sucu, Gen^lik ve Din (Youth and Religion), uk. 220. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


bali aliwahamasisha watazame mbingu na ardhi 
badala ya kusubiri kuona miujiza ndio wamua- 
mini Mwenyezi Mungu. 

Uislamu unaonyesha umuhimu mkubwa sana 
wa kutumia akili na ukakataza vitu ambavyo vi- 
naipumbaza akhi kama pombe au vhevi. Ni kitu 
kinachojulikana wazi kuwa binaadamu ni bora 
kuwa na tahadhari kabla ya maafa na hivyo uzem- 
be au ulevi hauna faida. 

Kutokana na kuwa dini yao inayoendana na 
maumbile, Uislamu umeweka sheria halisi. Ka- 
tika Uislamu hakuna maamrisho yasiyoweretana 
kutekelezwa - hakuna kitu kigumu wala shida dhi- 
di ya maumbhe ya mwanadamu. 

Kwa mfano 

• “Kama hamna maji kwa ajili ya udhu au 
mtu hawezi kutumia maji kwa sababu za kiafya, 
basi mtu huyo anaruhusiwa kutayamamu. 

• Kama mtu hawezi kuswali akiwa amesi- 
mama basi anaweza kuswali akiwa amekaa, ame- 
lala au hata kwa ishara. 

• Kama mtu hatoweza kufunga wakati wa 
mwezi Mtukufu wa Ramadhani anaweza akafunga 
katika miezi mingine ijayo au anaweza akatumia 
pesa kuwapa maskini badala ya kufunga. Kutoa 
Zakka au kwenda Hijja ni wajibu kwa watu wenye 


uwezo. 





Sifa Kuu Za Uislamu 


• Mtu anayeutangaza Uislamu anaruhusiwa 
kufanya hivyo katika njia ya kuvutia na sio “ku- 
walazimisha kuingia katika Uislamu”. 


3. Hakuna mtu wa kati baina ya Mwenyezi 
Mungu na waja wake 

Mwanazuoni mmoja wa Kiislamu anasema, 
“njia za kumuendea Mwenyezi Mungu ni nyingi 
sana kama zilivyo punzi za viumhe wake.” Kwa 
maneno mengine, kila mtu yupo huru kuwasili- 
ana na Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Kila 
mtu mmoja anaweza kuzungumza na Mwenyezi 
Mungu kupitia swala zake na kuomha msamaha. 
Pindi mtu atakapojielekeza kwa Mwenyezi Mungu 
kwa moyo safi, atamuona mhele yake. 

Mara nyingi Mwenyezi Mungu huwahamasi- 
sha waja wake kuswali na kumuomha msamaha. 
Ametangaza kuwa Yeye ni mwingi wa Rehema, 
kwa hiyo anamsamehe mja wake kwa kujihu kuji- 
hu dua zake. Kujihu maomhi na kusamehe dhamhi 
ni kazi ya Mwenyezi Mungu tu. Hii ni kwa sahahu 
Mwenyezi Mungu ndie mwenye nguvu pekee na 
hakuna hinaadamu awezae kutumia mamlaka 
Yake (Mwenyezi Mungu). Kumuona kiumhe kuwa 
ana mamlaka ya Mwenyezi Mungu ni “shirki”. 

Katika Uislamu hakuna haja ya ushemanzi 





Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


kwa vitu kama swala, ibada au ndoa. Kila muisl- 
amu anastahiki kujifunza dini yake kadri ya uwezo 
wake. 

Wakati Waislamu wanapokusanyika kwa ajili 
ya swala basi humteuwa aliye na elimu na makini 
katika kuongoza swala (Imamu). Jukumu la wa- 
nazuoni mipaka yake ni kueleza na kufundisha 
kanuni za taratibu za dini, kuelimisha na kuongo- 
za watu kwenda katika njia sahihi kwa kuwahutu- 
bia na kuwausia. Wanazuoni hawana mamlaka ya 
kumsamehe mtu dhambi au kujibu maombi kwa 
kuwa mtu wa katikati baina ya Mwenyezi Mungu 
kwa viumbe wake. 

Shirki ilianza pale watu walipoanza kuweka 
watu wa kati (madalali) baina ya Mwenyezi Mungu 
na waja wake. Makafiri wa Makka wao waliabudu 
masanamu kwa sababu waliamini masanamu ya- 
tawaweka karibu na Mwenyezi Mungu.^"* Lakini 
baadae wakaanza kuyapa masanamu hayo sifa na 
mamlaka ya Mwenyezi Mungu. 


4. Uislamu unaweka uwiano kati ya Dunia na 
Akhera Kimatendo na Kiimani 

Uislamu unasisitiza umuhimu wa kiasi na us- 
awa. Unapoweka uzito katika upande mmoja wa 
jambo, hauusahau wala kuupuuza upande mwen- 


24. Az- Zumar, 39: 3. 






Sifa Kuu Za Uislamu 


gine wa jambo. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu ali- 
umba pande mbili na binaadamu wanazihitaji 
zote, isingekuwa jambo sahihi kuupuuza upande 
upande mmoja. Ni muhimu kuupa kila upande 
umuhimu unaostahili. Tunapoitazama dunia ka- 
tika pembe hii, tunakuta kuwa dunia hii ni zawadi 
yenye thamani ambayo ni kama mtaji wa kuichu- 
ma 7\Jchera. 

Kila mmoja wetu anatakiwa atumie zawadi hii 
kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Akhera ndio 
lengo halisi na mja hatakiwi kulisahau jambo hili. 

Kama ambavyo mtazamo wa kisekula unatoa 
unaweka umakini kwenye dunia tu, mtazamo wa 
kidini unaojihusisha na akhera pekee hautoshelezi 
mahitaji ya mwanadamu. Katika hii mitazamo mi- 
wili, hakuna hata mmoja unaoweza kushikwa, yote 
miwili inatakiwa ichekechwe ipasavyo na iwekwe 
katika mpangilio wenye muundo jumuishi. 

Mwanadamu anaundwa na pande mbili za 
roho na mwili. Japokuwa roho ni kitu muhimu 
sana, lakini inabebwa na mwili. Kitu kinaweza ku- 
fanyika pale tu vyote viwili vinapokuwa pamoja. 

Kwa hiyo sio haki kuendekeza roho peke yake 
na kuuwacha mwili. Kwa mujibu wa maneno ya 
Mtume (s.a.w), miongoni mwa vitu vya kwanza 
ambacho binadamu wataulizwa kesho Akhera ni 
namna walivyozitumia afya zao.^^ 




25. Tirmidhi, Kiyamah, 1/ 2417. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


Uislamu unatuamrisha kuweka uwiano vi- 
zuri hata katika kutekeleza ibada kama vile swala, 
funga na kutoa Zakka. Uislamu haukubali kufanya 
ibada kupita kiwango kiasi cha kumchosha mtu. 


5. Uislamu unahamasisha elimu 

inayojumuisha Sayansi, Hekima na Dini 

Leo hii, hakuna mgongano au mgogoro baina 
ya Uislamu na Sayansi. Sio tu kwamba Uislamu 
katika historia yake yote haukukataza Sayansi, 
bali pia umehimiza sana Sayansi na kufanya kuwa 
wajibu kwa mwanamke na mwanamme kutafuta 
elimu. Kwa upande mwingine pia, ugunduzi wa 
kisayansi haujakataa ukweli ulioletwa na Uisl- 
amu, bali umethibitisha mafunzo yaliyopo katika 
Uislamu. Na kwanini Sayansi isiyathibitishe? Say- 
ansi inajaribu kugundua kanuni za vitu ambavyo 
Mwenyezi Mungu ameviumba kwa kuvichunguza. 
Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu iliyoletwa na 
Mwenyezi Mungu na imehifadhiwa katika muun- 
do wake wa asili. Hivyo chanzo cha Uislamu na 
sayansi ni kimoja. Ugunduzi wa kisayansi unapo- 
fanywa na kuendelezwa, ndivyo ukuu, uwezo wa 
Mwenyezi Mungu na hekima zake zisizo na kifani 
zinavyozidi kujulikana, na imani ya watu juu ya 

26. Tazama Bukhari, Sawm 55, 56, 57 Tahajjud 7, Anbiyaa 
37, Nikah 1, 89; Muslim, Siyam 181 - 193; Abu Dawud, 
Sawm, 55/2428. 






Sifa Kuu Za Uislamu 


Mwenyezi Mungu inaongezeka. Kwa sababu say- 
ansi ni sehemu ya urithi wa Uislamu. 

Kuna majina mengi ya Mwenyezi Mungu ya- 
nayoelezea kuwa Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa 
kila kitu, iwe kwa siri au kwa dhahiri. Waja wa 
Mwenyezi Mungu wanapaswa kufanya jitihada ili 
kuweza kupata fungu lao katika sifa hii ya Mwe- 
nyezi Mungu ya ujunzi. Kuna hadithi nyingi na 
Aya nyingi za Qur’an zinazosisitiza watu kutafuta 
elimu. Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 

“Sema: Mola wangu nizidishie ilimu”. (Taha 
20: 114) 

“Mwenyezi Mungu atawainua wale walio- 
amini miongoni mwenu; na waliopewa ilimu 
watapata daraja zaidi.” (Al-mujadilah 58: 11) 

Mjumbe wa Mwenyezi Mungu anasema: 

“Mwenye kupita katika njia kwa kutaka ku- 
pata elimu, Mwenyezi Mungu atamuweka katika 
njia ielekeayo peponi. kwa kuwa malaika hufura- 
hia anachokifanya hutandaza mbawa zaojuuyake. 
Kila kitu mbinguni na ardhini, hata samaki majini 
humuombea msamaha mwenye kutafuta elimu. 
Ubora wa msomi juu ya mfanya ibada ni kama 
ubora wa mbaramwezi juu ya nyota zote. Wasomi 
ni warithi wa Mitume. Mitume hawaachi dhahabu 
nafedha; huacha elimu. Mwenye kuuchukua urithi 
huu atakuwa amepata neema kubwa.” (Abu Daudi 
1/3641, Tirmidhi 19: 2682, Bukhari 10, Ibn-Ima- 
jah, Muqaddimah 17). 





Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


“Hekima ni mali iliyompotea muumini; popote 
atakapoiona ataiokota.” (Tirimidhi 19/2687, Bin MajalS). 

“Kiu ya muumini ya kutafuta ilimu haitosho- 
lezeki mpaka pale atakapofikia mwisho mwema - 
pepo” (Tirmidhi 19/2686). 

Kwa sababu hii Waislamu waliukumbatia uta- 
fiti wa kisayansi kama ibada. Katika mwaka 800 
CE, Ahamad en-Nahawandi alianza uchunguzi 
wa Anga. Baudaye walijenga vituo vya uchunguzi. 
Kwa kutengeneza vifaa vya kuchunguza Anga, 
waliweza kupima umbali wa jua, nyota na sayari 
nyingine, muda unaotumiwa na sayari kulizun- 
guka jua, urefu wa milima pamoja na urefu (kina) 
wa visima. Kutokana na kazi hizi, kazi za zamani 
zinarudiwa na orodha mpya nyota iliandaliwa. 
Nyota nyingi mpya ziligunduliwa, nyuzi za mwi- 
nuko kutoka sehemu lililopo jua zikapimwa na pia 
mwenendo wa jua uchunguzwa na ulihusishwa na 
nyota kubwa zisizotembea, na baadhi ya ugunduzi 
muhimu unaohusiana na mwenendo wa sayari 
ulifanywa. 

Waislamu walitumia njia mpya ya matumizi 
ya hesabu kwenye elimu ya nyota (astronomy). 
Badala ya “miyale ya moja kwa moja” walitumia 
milinganyo na waliweza kupata vipimo sahihi. 

Walifikia kiwango kikubwa mno katika mbinu 
na ufundi unaohusiana na kupima mienendo ya 
Sayari. 


27. Prof. Dr. Seyyid Huseyin Nasr, Islamic Science (islam ve 






Sifa Kuu Za Uislamu 


Halikadhalika Waislamu walifanya ugunduzi 
mwingi sana kuhusu miamba (geology), madini, 
mimea, wanyama, hesabu, fizikia, kemia, udaki- 
tari na madawa na kutoa mchango mkubwa katika 
maendeleo ya sayansi. 

Ibn Sina (980-1037) kwa ugunduzi wake ka- 
tika mada 29 tofauti tofauti alikuwa mwanazuoni 
muhimu aliyeweza kuonyesha njia kwa wanasay- 
ansi wa Ulaya. Kitabu chake cha tiba alichokiita 
Al-Kanun Fittib (The conon in medicine) kilitu- 
mika kufundishia katika vyuo vikuu huko Ulaya 
kwa kipindi cha miaka 600. Mwanasayansi wa 
kwanza kuelezea kazi ya Retina katika jicho aliku- 
wa Ibn Rashid (1126-1198). Kitabu kinachozung- 
umzia jicho, Tazikiratul Kahhalin kilichoandikwa 
na Ali bin Issa (karne 11) kiliendelea kuwa kitabu 
pekee kinachozungumzia mambo ya jicho kwa 
karne nzima na kiliweza kutafsiriwa katika lugha 
za kilatini, kijerumani na kifaransa. 

Ammar bin Ali (karne 11) aliweza kufanya 
upasuaji wa jicho, karne 9 kabla na akaelezea ki- 
undani jinsi gani alivyoweza kutoa mtoto wa jicho, 
ndani ya kitabu chake Al-Muntakhab fi’Hajilayan. 
Kitabu hiki pia kiliweza kutafsiriwa katika lugha 
kuu zilizokuwa zikitumika wakati huo. Ibn-i Hai- 
than (Alhazen) (965-1051), mtaalamu muhimu 
wa fizikia na mtafiti wa Sayansi ya macho, alivum- 
bua miwani ya macho. Ali bin Abasi (994) alifanya 


Ilim), Istanbul 1989, uk. 113 - 134. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


upasuaji wa kansa na alitoa muongozo wa mbinu 
za upasuji wa kansa. Kitabu (Insayklopidia) cha 
maarifa ya tiba kilichoitwa Kitabul Maliki (Medi- 
cine Encydopedia) kinachunguzwa kwa umakini 
hadi sasa. Abul-Kasimu ez-Zehravi (963-1013) 
naye alifanya upasuaji wa kisayansi kuwa fani ya 
kujitegemea, akachora picha zipatazo 200 za vifaa 
vinavyotumika katika upasuaji huo na akazielezea 
katika kitabu chake, tasrif, jinsi vifaa hivyo vina- 
vyotumika. Mizunguko midogomidogo ya damu 
iligunduliwa na Ibn al-Nafis ambaye aliishi kati 
ya 1210 - 1288 na kuelezea kwa kina katika kitabu 
alichokiandika kama ufafanuzi wa kitabu cha Ibn 
sina cha Kanun. 

Akshemseddin (1389-1459) katika kitabu 
chake cha Maddet al-Hayat alielezea kuhusiana 
na vijidudu vidogovidogo kama bacteria, fangasi 
n. k “Ni vibaya kufikiria kuwa ugonjwa unakuja 
tu. Ugonjwa ni wenye kuambukiza. Unasambaa 
kutokana na mbegu hai ambazo ni ndogo sana na 
haziwezi kuonekana kwa macho”. 

Harizmi (780-850) ambaye alitumia namba 
sifuri kwa mara ya kwanza katika hesabu, alianzi- 
sha misingi ya Aljebra na kitabu chake alikipa jina 
la Al-Jabr wa-l - Muqabala. 

Ibn Mussa (karne 9) aliweza kupima mzingo 
wa dunia kwa makosa madogomadogo sana. Bey- 
runi (973-1051) ambaye aligundua vitu tofauti, 
alithibitisha kwamba dunia inajizungusha kwenye 





Sifa Kuu Za Uislamu 


muhimili wake na inalizunguka jua pia. Pia ali- 
fanikiwa kupima kipenyo cha dunia kwa kufanya 
utafiti kwenye mji wa India unaoitwa Nendene. 
Kanuni (formula) kuhusiana na somo lake hili 
imekuja kujulikana harani Ulaya kama “Kanuni 
ya Beyruni” (The Beirun formula). Battani (Al- 
bategni) aliweza kukokotoa mwaka wa kwa kosa 
la sekunde 24 tu. Ismaili Jauhati (950-1010) ali- 
jarihu kupaa kwa mara ya kwanza. Ibin Firinasi 
alitengeneza mfano wa ndege mwaka 880. Pia ali- 
weza kukaa hewani (Angani) kwa muda mrefu na 
haadae aliweza kutua taratihu na hiyo ndege yake 
amhayo ameitengeneza kwa manyoya ya ndege na 
kuivaa. Razi (864-925) alizungumzia kuhusiana 
na nguvu ya mvutano. 

Christopher Columbus (1446-1506) alisema 
kwamba amejifunza kuwepo kwa bara la Amerika 
kutoka kwa Uislamu, hususani kutoka katika vi- 
tabu vya Ibin Rushid (1126-1198). 

Idrisi (1100-1166) alichora ramani karne 8 
kabla, ambapo ramani hizo zinakuwa sawa na ra- 
mani za dunia za sasa. 


28. Kwa rejea na mifano mbalimbali kuhusu hii mada tazama 
Prof. Dr. Fuat Sezgin, Science et technique en Islam, 
I - V, Frankfurt, 2004 (Islam’da Bilim ve Teknik I - V, 
Ankara 2007) na vitabu vyake vingine; Prof. Dr. Seyyid 
Huseyn Nasr, Islamic Science, An lllustrated Study, World 
of Islam Festival Pub. Co. Ltf, England, 1976 {Islam ve 
Ilim, Istanbul 1989; Dr. Sgrid Hunke, AUahs Sone uber 
dem Abendland -Unser Arabischen Erbe, Germany 
1960; Carra de Vaux, Les Penseurs de Vlslam, Paris 1923; 








Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


Katika historia yote na katika sehemu nyingi, 
ustaarabu mbalimbali umetokea, ustaarabu huo 
umesaidia katika uendelezaji sayansi kwa kutumia 
athari mbalimbali. Waislamu nao pia walifaidika 
kutokana na ujuzi wa ustaarabu zilizokuwa kabla 
yao. Walilielezea hili kwa heshima, na kama radi 
amali yao, wakatoa mchango muhimu kwa sayansi 
kwa kuuendeleza huo ustaarabu. 

Vitabu vilivyoandikwa na ustaarabu wa kabla 
yao vilitafsiriwa na wasomi wa Kiislamu lakini 
yale yaliyomo hayakuchukuliwa tu bila kuyaanga- 
lia. Kwanza waliyachunguza na kuyaendeleza na 
yale yenye makosa wakayarekebisha. 


6. Uislamu unaona Uadilifu kuwa jambo kuu 

Mwenyezi Mungu ni mwadilifu. Hafanyi kitu 
kilicho kinyume na uadilifu. Miongoni wa majina 
Yake mazuri ni Al-Adil, Aliye mwadilifu wa haki. 

Kwa sababu hii, Mwenyezi Mungu anatarajia 
waja wake kutenda uadilifu na haki. Mwenyezi 
Mungu anasema katika Qur’an Tukufu: “Enyi 
mliamini! Kuweni wenye kusimamisha uadilifu, 
mtowao ushahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu; 

Avicenne. Paris 1900; Prof. Dr. Mehmet Bayraktar, 
Islam’da Bilim ve Teknoloji Tarihi (Historia ya Sayansi na 
Teknolojia katika Uislamu), Ankara 1985; ^aban Dogen, 
Muslimun Ilim Onculeri Ansiklopedisi (Jhe Encyclopedia 
ofMuslim Pioneers ofScience), Istanbul 1987. 

29. Tirmidhi, Deavat, 82 / 3507. 








Sifa Kuu Za Uislamu 


ijapokuwa ni juu ya nafsi (zenu), au (juu ya) wa- 
zazi (wenu) na jamaa zenu...”. (Anisaa 4: 135) 

Pia Uislamu umemuamrisha Muislamu kum- 
tendea haki na uadilifu hata adui yake: 

“Enyi mlioamini! Kuweni wasimamizi (wa 
kupitisha haki] kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, 
muwe mkitoa shahada kwa uadilifu. Wala ku- 
chukiana na watu kusikupelekeeni kutowafanyia 
insafu (uadilifu). Fanyeni uadilifu; huko ndiko 
kunakomkurubisha mtu na utawa. Mimgu anazo 
habari za (yote) mnayoyatenda”. (Al-mida 5:8) 

Pia Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) ame- 
usia kutenda uadilifu, iwe mtu anahasira au am- 
etulia, na kuahidi thawahu nyingi kwa mwenye 
kufanya hivyo.“ Ugomvi katika Uislamu upo kati 
ya wale wasiotenda haki na wanaounga mkono na 
wale wanaotenda haki na kupenda haki. Qur’an 
Tukufu inasema: 

“Usiwekouaduiilakwawenyekudhulumu”.^' 

Kuna uwezekano wa Waislamu kuishi katika jamii 
moja na mtu ambaye ni mtenda haki awe MuisT 
amu au asiwe Muislamu. Lakini iwapo Mwislamu 
atafanya dhulma au kutojali haki za binaadamu ni 
lazima akosolewe. Hivyo katika maisha ya kijamii 
kigezo kinachotutofautisha “sisi” na “wao” ni uon- 
evu na uadilifu.^^ 

30. Haythami, I, 90; Abu Nuaym, Hilye, II, 343; VI, 268 - 9. 

31. AI-Baqara,2: 192. 

32. Prof. Dr. Recep ^enturk, Insan Haklari ve Islam (Human 
Rights and Islam), uk. 22. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


Kwa sababu hii mataifa ya Kiislamu yaliku- 
wa makini sana na suala la uadilifu. Kwa mfano 
“Waislamu waliudhibiti mji wa Hims nchini Syria. 
Kwani walikuwa wakiwalinda wakazi, waliweka 
kiwango kidogo cha kodi. Katika muda huo, Hera- 
clius, Mfalme wa Byzantium, aliongoza jeshi lake 
kwenda kuwashambulia Waislamu katika eneo la 
Yarmuk. Waislamu walihofu baada ya kugundua 
kwamba jeshi lililokuwa likiwakaribia ni kubwa 
sana. Wakaamua kurudisha kodi walizokuwa 
wamepewa na watu wa Hims na kuwaambia: “Kwa 
kuwa tupo katika mapambano, hatuna rasilimali 
za kuwatetea na kuwalinda. Kwa hiyo mpo huru 
na mnaweza kufanya mpendavyo”. 

Watu wa Hims wakajibu: “Tunaapaa kwa 
Mwenyezi Mungu, utawala na uadilifu wenu ni 
bora kwetu kuliko hali tuliyokuwa nayo ya kuon- 
ewa na kubaguliwa. Tutashirikiana bega kwa bega 
na gavana wenu kuulinda mji huu dhidi ya Hera- 
clius”. Mayahudi nao wakasema: “Nasi tunaapa 
kwa Taurati, kuwa Gavana wa Heraclius hawezi 
kuingia katika mji wa Hims bila ya kupambana na 
kutuangamiza sisi kwanza” 





Kwa kufunga milango ya mji, waliweza kuu- 
linda mji wao dhidi ya maadui. Wakristo au Maya- 
hudi wa miji mingine yenye makubaliano ya amani 
walifanya hivyo hivyo na kusema: “Kama Warumi 
na wanaowaunga mkono watawashambulia Wais- 
lamu, basi tutarudi katika zama za kale za ubaguzi 





Sifa Kuu Za Uislamu 


na unyanyasaji na hivyo watu watakuwa na mai- 
sha magumu. Tunaomba Waislam washinde ka- 
tika vita hivi na tutashirikiana nao na kuwaunga 
mkono kama tulivyokubaliana awali”. 

Mwenyezi Mungu alipoamua kwamba Waru- 
mi washindwe na kuwapa ushindi Waislamu, 
Wakristo hao waliwafungulia Waislamu milango 
yao, na kuwaita waimbaji wao wawafurahishe, na 
wakalipa kodi.” 


7. Uislamu ni dini ya Ulimwengu wote 

Uislamu unawalingania watu na majini.^'' 

Kila mtu, bila kujali tabaka, rangi, utaifa au 
jinsia anaweza kuwa Muislamu. Uislamu huwaain- 
isha watu kulingana na haki na majukumu yao, na 
unaona kuwa kuna jamii mbili tu za wanadamu 
ndizo zilizopo: waumini na makafiri.^^ 

Ni jambo lisilokubalika kuwa mfumo fulani 
ulioletwa kwa ajili ya furaha na wokovu wa wan- 
adamu uwe wa watu fulani wachache huku wen- 

33. 33. Belazuri, FutuhuUbulddn, Beirut 1987, uk. 187. 

34. Uislam unatambua uwepo wa viumbe hawa na wana 
utashi huru. Mfasiri. 

35. Kila mwanadamu anahusika na umma wa Mtume wa 
zama zake. Baada ya kutumwa kwa Mtume Muhammad 
(s. a. w) watu wote wanahesabiwa kuwa ni watu wa umma 
wake. Hata hivyo, baadhi ya watu wamemuamini na 
wengine kumpinga. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


gine wakinyimwa neema hiyo. Jambo hilo linapin- 
gana majina matukufu ya Mwenyezi Mungu Rah- 
maan na Rahiim.^^ Mtume wa Mwenyezi Mungu, 
anasema: “Mwenyezi Mungu mtukufu huonyesha 
huruma zake kwa wenye huruma. Hivyo onyesh- 
eni huruma kwa waliopo katika ardhi ili waliopo 
mbinguni wawahurumie”. (Abu Daudi, Adab, 58/4941; 
Tirmidhi, Birrl6/1924, Ahamed bin Hanbal II, 160). 

Hadithi hii haihusu tabaka fulani. Wala hai- 
wahusu “Waislamu tu”. Inatuamrisha kuwahuru- 
mia wanadamu wote, wanyama, na mimea. 

Qur’an tukufu inaeleza kuwa, Mtume (s.a.w), 
ameletwa kwetu wanaadamu kama ifuatavyo: 

“Sema (Ewe Nabii Muhammad): Enyi watu! 
Hakika mimi ni Mtume wa Mwenyezi Mungu 
kwenu nyinyi nyote; (Mungu) ambaye anao 
ufalme wa mbingu na ardhi...” (Al-Araf 7: 158) 

“Nasi hatukukutuma, (hatukukuleta) ila 
uwe rehema kwa walimwengu (wote).” (Al-An- 
biya21: 107) 

Kwa sababu hii, Mtume wa Mwenyezi Mungu 
(s.a.w) hakuwaita kwenye Uislamu Waarabu tu, 
bali pia Wabenzatine (Warumi wa Mashariki), 
Waethiopia, Wamisri na wengineo kwa kutuma 
wajumbe na barua mbalimbali kwenda kwa wa- 
tawala na wafalme zama hizo. 

36. Maana ya Rahman ni Mwenye Rehma kwa viumbe wote, 
wakati Raheem ni Mwenye rehma kwa waumini siku ya 
Malipo. Mfasiri. 

37. Wakati maandishi ya barua hizi yakiwepo, nakala halisi 






Sifa Kuu Za Uislamu 


Zaidi ya hayo Uislamu unajumuisha muda 
wote na mahali kote. Uislamu haujajikita katika 
muda au pahala maalumu. Na leo, imekuwa rahisi 
kuona Waislamu wakijitokeza kutoka pande zote 
za Dunia na kutoka katika kila taifa, hususani kip- 
indi cha Hijja. Watu hukusanyika pamoja na ku- 
fanya Ihada, kumuahudu Mwenyezi Mungu (s.w) 
mmoja na kuizunguka Kaaha kama Mwenyezi 
Mungu alivyoamrisha, na hii huonekana kama 
udugu wa jamii ya Kiislamu yenye kushangaza na 
kuvutia. 

Uislamu una muundo unaoweza wa kutoshe- 
leza mahitaji yote ya hinaadamu. Uislamu ni mfu- 
mo wa maisha na ihada amhayo huzingatia haki za 
kiroho, kimwili na kijamii za binaadamu; Uislamu 
unabainisha wazi maana halisi ya maisha na kifo, 
Mungu, Mtume, Malaika, Shetani, Dunia, Akhera, 
Malipo mema (thawabu), Adhabu, Pepo na Moto 
ambapo hakuna dini nyingine inaweza kuvielezea 
vyote hivi kwa ukamilifu. Ili kuelewa hali hii, 
lazima tukumbuke yafiiatayo: Qur’an imetoshe- 
leza mahitajio yote ya Waislamu kama chanzo 
cha sheria na utawala, kutoka katika kipindi cha 
mwanzoni kabisa ambapo jamii ndogo ya Wais- 
Imu iliundwa na watu wanyonge, mpaka kwenye 
zama ambazo taifa la Kiislamu lilianzishwa kutoka 

ya baadhi ya barua hizi zinapatikana katika makumbusho 
ya Kasri la Topkapi mjini Istanbul. Tazama: http:// 
commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Muhammad_letter_muqawqis.jpg 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


Bahari ya Atlantic hadi Bahari ya Pasific na kuwa 
Taifa la kuvutia katika zama zake. Si hivyo tu, bali 
jamii imekuwa na kila kitu kinachohusiana na 
imani na itikadi, aina mbalimbali za ibada, maisha 
ya kijamii, sheria za kijamii na mahitaji mengine 
yanayopatikana ndani ya Qur’an Tukufu. 


8. Uislamu huwaweka binaadamu wote 
katika usawa 

Katika Uislamu ubora kati ya binaadamu ha- 
upimwi kwa mambo yasiyoepukika au yaliyok- 
wishapangwa (majaaliwa) kama rangi, tabaka au 
utaifa, bali ubora huo hupimwa kwa ukaribu wa 
binaadamu kwa Mwenyezi Mungu na kwa uchaji 
(Taqwa) ambayo wanaadamu wanaweza kuipata 
kwa kudhibiti nafsi zao na kufanya jitihada katika 
ibada. 

Vilevile vitu kama mali, uzuri, nguvu ama 
cheo sio nyenzo za ubora wa mwanaadamu. Hivi 
ni vitu tu walivyozawadiwa na Mwenyezi Mungu 
na inapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu ka- 
tika njia sahihi. Kila neema inastahikikutolewa 
shukran kulingana na aina ya neema husika. 

Neema walizopewa wanaadamu katika hii 

38. M. Hamidullah, Kur an-i Kerim Tarihi (The History of 
the Noble Quran) (sehemu ya utangulizi wa Le Saint 
Coran), uk. 23. 






Sifa Kuu Za Uislamu 


dunia ni kama maswali ambayo huulizwa mwa- 
nafunzi katika mitihani. Kamwe mwanafunzi 
hajioni fakhari kwa maswali hayo anayoulizwa, 
badala yake atakuwa na furaha kutokana na da- 
raja atakalopata kutokana na alivyojibu maswali 
hayo. Hivyo malipo mema (Thawabu) ambayo 
walioamini watapata yatatokana na matumizi ya 
neema waliyoruzukiwa na Mwenyezi Mungu. Na 
Mwenyezi Mungu amewapa ili kuwajaribu imani 
zao kwa ajili ya amali zao kesho akhera, hivyo 
hakuna ufakhari katika hii dunia. Ufakhari huo 
ni kosa kubwa sana kuwa nao. Hivyo, mwanazu- 
oni mmoja wa Kiislamu, Abu Hazim anasema: 
“Neema yoyote isiyomuweka mtu karibu na Mwe- 
nyezi Mungu ni balaa”. 

Japokuwa Mtume (s.a.w) ameletwa kama 
rehma kwa walimwengu wote, pale alipolazimika 
kuelezea sifa zake bora, alikuwa akizitamka kwa 
kurudia rudia neno “hakuna ufakhari” mara ny- 
mgi. 

Muumini aliye bora kwa Mwenyezi Mungu 
ni yule ambaye anayesikiliza maagizo ya Mwe- 
nyezi Mungu kuliko yule asiyesikfliza.'*'’ Bwana 
wetu Mtume (s.a.w) katika hotuba yake ya kuaga 
alisema: 

“Enyi Watu! Angalieni: Mola wenu ni Mmoja; 
baba yenu ni mmoja (Adam). Angalieni! Hakuna 


39. Tirmizi, Menakib, 1/3616; Darimi, Mukaddime, 8. 

40. A1 Hujurat, 49: 13. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


aliye mbora zaidi kati ya Muarabu au asiye Mwara- 
bu kwa aliye Mwarabu au kati ya mwenye ngozi 
nyeusi kwa mwenye ngozi nyekundu. Ubora baina 
yao ni Uchamungu tu.” (Ahmad bin Hanbal, V, 411) 


9. Uislamu unachukulia uhuru wa dini na ku- 
pata maarifa kuwa jamho muhimu 

Ingawa Mwenyezi Mungu amewaonyesha 
mazuri na mabaya binaadamu wote aliowaumba, 
hakuingilia Uhuru wa matakwa yao. Kila mmoja 
atachagua kulingana na Uhuru wa matakwa yake 
na atayakabili matokeo yake mwenyewe. Qur an 
Tukufu zinasema: 


“(Ewe Mtume) Angeli taka Mola wako Mle- 
zi wangeli amini wote waliomo katika ardhi. Je, 
wewe utawalazimisha watu kwa nguvu mpaka 
wawe Waumini?” (Yunus 10: 99). 

“Waache wanaotaka waamini na wasiotaka 
wasiamini.” (Al-khaf 18: 29) 

“Mkikufuru basi Mwenyezi Mungu si mwe- 
nye haja nanyi, lakini hafurahii kufuru kwa waja 
wake. Na mkishukuru Yeye hufurahika nanyi”. 

(Az-Zumar, 39:7) 




Katika zama za ujahiuliyah wanawake ambao 
watoto wao waliugua ugonjwa mkali utotoni wa- 
likuwa wakiweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu 





Sifa Kuu Za Uislamu 


wakisema: 

“Kama mwanangu ataishi nitamfanya mya- 
hudi.” Kwa sahabu hii pindi kabila la Kiyahudi la 
Banu Nadiri lilipohamishwa kutoka jiji la Madina 
baada ya kuvunja makubaliano yao na Mtume 
wetu (s.a.w), miongoni mwao walikuwemo watoto 
wa dini ya kiyahudi wa Waislam wapya. Ndugu 
wa Kiislamu wa watoto hawa wakasema: “Hatut- 
awaacha watoto wetu (tutawakamata kwa nguvu 
na tutawalazimisha wawe Waislamu). Matokeo 
yake Mwenyezi Mungu akateremsha aya isemayo 
“hakuna kulazimisha dini”.'“ 

Uislamu hautaki kuukubalike kwa watu kutu- 
mia nguvu. Kwa sababu hii, unaepuka aina zote za 
ulazimishaji. Unakataa hata hatua ya kuilazimisha 
akili. Miujiza, kwa mfano, haikuwa mojawapo ya 
nyenzo kuu za kuueneza Uislamu. Kuuliza miu- 
jiza ya mambo ya kustaajabisha iliyokuwa ikitokea 
mkononi mwa Mtume (s.a.w) halikuwa jambo le- 
nye kukaribishwa. 

Kwa kuwa Uislamu ulidhihiri katika kipindi 
ambacho binadamu alikuwa amekomaa, ulizung- 
umza na akili kwa muujiza wa maneno ya Qur’an 
Tukufu. Iliwakabili binaadamu wenyewe kupitia 
sehemu ya Sheria zake na vithibitisho vinavyokub- 
alika. Kwa sababu hii haikutumia nguvu za kimaa- 
da kama nyenzo. 




41. A1 Baqara, 2: 256. Abu Dawud, Jehad, 116/2682; Vahidi, 
uk. 85-87. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


Mwanahistoria Muingereza anayefahamika 
sana kwa jina la Phillip Marshall Brown aliandi- 
ka, “Hata kama walipata ushindi mkubwa, Watu- 
ruki wenye huruma waliwapa watu wa nchi zile 
walizozifungua haki ya kujiongoza kwa mujibu wa 
desturi na tamaduni zao wenyewe”. 

Pindi Napoleon Bonaparte alipoishambu- 
lia dola ya Uthmaniya mwaka 798-1799 alitaka 
Waarmenia wanaoishi Palestina na Syria wafanye 
uasi. Balozi wa Ufaransa mjini Istanbul, Sebas- 
tiani, alimjibu kuwa: “wa-Armenia wameridhika 
na wanavyoishi hapa kwa hivyo itakuwa vigumu 
kuwabadilisha kuwa waasi.” 


10. Urahisi (katika kuitekeleza kidini) ni 
moja ya misingi ya Uislamu. 

Mola wetu Mwenye huruma isiyokuwa na 
kikomo, wakati wote anawatakia wepesi waja wake 
na kukifanya kila kipengele cha Uislamu kuwa ra- 
hisi. Qur’an Takatifu inasema: 

“Mwenyezi Mungu haikalilishi nafsi yoyote 
ila kwa kadiri yeye awezavyo.” (Baqara, 2: 286) 

“Mwenyezi Mungu (anakutakieni) yaliyo 
mepesi wala hakutakieni yaliyo mazito.” (Al- 
Baqarah 2: 185) 


42. Tazama: http//www. atmg. org/ArmenianProblem. html. 






Sifa Kuu Za Uislamu 


“Yeye amekuchagueni ( muwe umma ulio 
bora). Wala hakuweka juu yenu mambo mazito 
katika dini.” (A1 - Hajj 22: 78) 

“Mwenyezi Mungu anataka kukukhafifishi- 
eni maana Mwanadamu ameumbwa dhaifu” 

(An - Nisa 4: 28) 

Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (Rehema na 
amani ziwe juu yake) ameeleza moja ya misingi ya 
urahisi na wepesi Uislamu kama ifuatavyo; 

“Mwenyezi Mungu huwaamrisha Malaika 
wake kama ifuatavyo: ‘Kama mja wangu atatarajia 
kufanya tendo baya basi msiliandike mpaka pale 
atakapolifanya. Aldlifanya basi mliandike kama 
dhambi moja dhidi yake. 

Kama akiliacha kwa ajili yangu basi mliandike 
kama thawabu kutoka kwa ajili yake. Na kama mja 
wangu anatarajia kufanya jambo zuri basi liandik- 
eni kama thawabu hata kama hajalifanya. Na kama 
ataliendea na kulifanya jambo hho, muandikieni 
thawabu kuanzia mara kumi hadi mara mia saba. 
(Bakhari, Tawhid, 35; Muslim, Iman 203, 205) 

Maswahaba watukufu wanaripoti kuwa 
mjumbe wa Mwenyezi Mungu (Rehema na amani 
ziwe juu yake) alikuwa mtu mwema ambaye ili- 
kuwa rahisi kuaminiana naye na wakati wote ali- 
warahisishia mambo wengine‘‘^. 




43. Muslim, Hajj, 137. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


Mifano ifuatayo inaonyesha kuwa Uislam ni 
dini ya urahisi: 

/ Binaadamu anawajibika kwenye vitu ambav- 
yo vimo ndani ya uwezo na udhibiti wake. 
Hakalifishwi kufanya kitu asichoweza, na 
hatoulizwa kwa vitu visivyoepukika au 
vilivyo nje ya uwezo wake. 

/ Katika Uislamu, ni muhimu kuliendea jambo 
hatua kwa hatua. Dhambi mbalimbali kama 
vile ulevi, kujihusisha na riba na uzinzi, yote 
hayo yaliharamishwa kidogo kidogo katika 
hatua tatu mpaka nne. 

/ Ni lazima kuchukua udhu kwa maji kabla ya 
kuswali. Lakini inaruhusiwakutumia udongo 
safi (tayammum) iwapo hakuna maji au maji 
ni ya baridi sana na kukawa na uwezekano 
wa kupata maradhi kwa kuyatumia. 

/ Wasafiri wameruhusiwa kupunguza rakaa nne 
za asili zaa swala ya lazima kwa kuzifupisha 
kuwa rakaa mbili kutokana na uwezekano wa 
kuchoka sana na ukosefu wa muda. 

/ Wakati wa kuswali ni lazima kusimama wima 
(kiyaam). Hata hivyo, wale wasiokuwa na 
uwezo wa kusimama wima wanaweza kuswali 
kulinga na hali zao, kwa kukaa, kulala chini 
au kuashiria kwa macho yao. 

/ Hapahitajiki sehemu maalum kwa ajili ya 
kufanya ibada. Mtu anaweza kufanya ibada 
sehemu yeyote ambayo ni safi. Mtume (s.a.w) 






Sifa Kuu Za Uislamu 


anasema: “Ardhi yote imefanywa kama se- 
hemu safl ya kufanya ibada, kwa hivyo basi 
muumini kutoka katika umma wangu afanye 
ibada wakati wa ibada unapoingia na mahali 
popote pale alipo. (Bukhari, Tayammum, 1) 

/ Funga yaweza kuwa ngumu kwa wagonjwa 
au kwa wasafiri wanaoweza kudhurika nayo. 
Kwa sababu hii, wamepewa uhuru katika 
suala la funga ya Mwezi Mtukufu wa Ra- 
madhani. Wasipofunga, watafunga pale wata- 
kapopona au watakaporudi kutoka safarini. 

/ Kama kuna tatizo la kiusalama katika safari ya 
Hijja kwa sababu ya mlipuko wa magonjwa 
au vita n. k. Waislamu ambao hijja ni wajibu 
kwao wanaweza kuichelewesha mpaka tishio 
hilo litakapopungua. 

Mtume (s.a.w) anasema: “Sifa njema ni za 
Mwenyezi Mungu aliyetupatia urahisi na wepesi 
katika dini”. (Ahmad Ibn Hanbal, VI, 167) 


11. Uislamu unapandikiza matumaini na 
matarajio mema 

Uislamu unawataka watu kuwa na matarajio 
ya matokeo mazuri. Mwenyezi Mungu anasema: 
“Huruma yangu imeenea kwa kila kitu”. Mtume 
(s.a.w) anasema: 




44. A1 A'raf, 7 : 156. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


“Mwenyezi Mungu alipoumba vitu vyote 
aliandika kwenye Kitabu kilichapo katika arshi 
yake ‘Huruma yangu inashinda ghadhabu yangu” 
(Bukhari Tawheed, 15) 

Imani hii inawatosha Waislamu kuwa na ma- 
tumaini. Sifa za ziada zinazowafariji Waislamu 
katika maisha ni pamoja na kusamehe, huruma, 
suhira, tawakkul, (kumuamini na kumtegemea 
Mwenyezi Mungu moja kwa moja), kujisalimisha 
kwake, kuridhika na kila hali na kuwadhania vizuri 
watu. Muislamu anayesadikisha kwamha matatizo 
na magonjwa anayokumhana nayo yanaondoa 
dhamhi na kuongeza kiwango cha hali ya kiroho, 
nalo pia hufanya kazi muhimu ya kupunguza mzi- 
go wa maisha. Haiwezekani Muislamu kuhuzuni- 
ka wakati amefanya kila lililo katika uwezo wake 
na kisha akajisalimisha kwenye qadari, akaridhika 
kwa chochote kinachokuja kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu. Muislamu huyo ataishi katika dunia yenye 
utulivu na amani kwa hali yoyote itakavyokuwa. 

Milango ya toha iko wazi kwa wale wasio ami- 
ni na wale wanaotenda dhamhi hadi wakati wa 
mwisho. Mtu anaweza kuchelewesha imani au toha 
mpaka atakapoona alama za kifo au alama za siku 
ya mwisho. Lakini, kwa kuwa kifo humjia mtu kwa 
ghafla, ni muhimu kurudi kwa Mwenyezi Mungu 
hila kumpoteza. Mwenyezi Mungu anasema: 

“Sema: Enyi waja wangu mliojidhulumu 
nafsi zenu! Msikate tamaa na rehema ya Mwe- 





Sifa Kuu Za Uislamu 


nyezi Mungu; bila shaka Mwenyezi Mungu hu- 
samehe dhambi zote; hakika Yeye ni Mwingi wa 
kusamehe na mwingi wa kurehemu. Rejeeni kwa 
Mola wenu Mlezi, na silimuni kwake, kabla ya 
kukujieni adhabu. Kisha hapo hamtanusuriwa.” 
(Az-Zumar, 39: 53-54) 

Mtume (s.a.w) amekataza watu kuviita baa- 
dhi ya vitu kuwa ni bahati mbaya. Ametuamrisha 
tukiangalie kila kitu kwa mtazamo chanya na ku- 
vipa tafsiri nzuri. 

Uislamu unaamrisha kuepuka dhana mbaya 
kuhusu watu. Badala yake, tunatakiwa tuangalie 
watu kwa dhana nzuri. Qur’an Tukufu inasema: 

“Enyi mlioamini! Jiepusheni sana na (kuwad- 
hania watu) dhana (mbaya) kwani (kuwadhania 
watu) dhana (mbaya) ni dhambi. Wala msipele- 
leze (habarizawatu)...” (Al-Hujurat 49: 12) 

Aidha, kwa waumini “kuwavumilia viumbe 
wote kwa ajili ya Muumbaji ” ni jambo lenye 
kutawala akili zao. Kwasababu ya upendo wa- 
naouhisi kwa Mwenyezi Mungu, huishi na viumbe 
Wake kwa huruma. Hukiona kila kitu kuwa ni 
amana kutoka kwa Muumba Mwenye utukufu. 
Wanakubali kutosheka kwa kila kitu kinachotoka 
kwa Mwenyezi Mungu. 




45. Bukhari, Tib (Tiba), 19; Muslim, Selam (Salamu), 102; 
Abu Dawud, Tib (Tiba), 24/3919. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


12. Uislamu unasisitiza mshikamano 
wa Kijamii 

Binaadamu, kimaumbile, ni viumbe wa ki- 
jamii. Binaadamu hawezi kuishi pekee yake. 
Anawahitaji binaadamu wengine atakaokuwa na 
ukaribu na mafungamano nao. Jambo kuu zaidi ni 
kwamba, mwanadamu ameumbwa akiwa dhaifu 
na hana uwezo wa kujitosheleza mahitaji yake 
mwenyewe. Kwa hiyo binaadamu wanatakiwa kui- 
shi p amoj a kama j amii, wanatakiwa kus aidiana, na 
watekeleze majukumu yao kwa pamoja kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu. 

Mtume (s.a.w) anasema: 

“Mkono (msaada) wa Mwenyezi Mungu upo 
pamoja na jama’ah. Yule anayejitenga na jama’ah 
ataishia kwenye njia ya Jahannam” (Tirimidhi, Fi- 
tan, 7/2167) 

“Jama’ah ni rehma, kufarakana katika makun- 
di ni adhabu” (Ahmad Ibn Hanbal, IV, 278). 

Matendo yote ya ibada kama vile swala ya ja- 
maah, Swala ya Ijumaa, Swala za idd, Hijja, Zaka, 
kusaidia watu kujipatia riziki, kujitolea, na mahu- 
siano ya kibinaadamu kama vile mazishi, harusi, 
kutembelea wagonjwa, kuushikilia uhusiano imara 
kwa watu, kusaidia maskini wakati wote, kuimari- 
sha uhusiano na ndugu, kuwatunza wenye mahi- 
taji, mambo hayo yote huhamasisha watu kuwa 
wanajamii. Naam, hujitokeza baadhi ya matatizo 





Sifa Kuu Za Uislamu 


pindi watu wanapokuwa na muingiliano. Subra na 
ustahamilivu ni mambo muhimu. Uislamu umea- 
hidi zawadi kubwa kwa Waislamu ambao wanaishi 
katika jamii na kuondosha matatizo ya watu. 

Mtume wetu (s.a.w) alikuwa akiaminiana na 
watu kwa wema na kamwe hakuwahi kuvunja mio- 
yo yao ingawa alikuwa akisumbuliwa na watu fed- 
huli au kukatishwa tamaa. Ami yake, Abbas (r.a) 
alimuonea huruma Mtume (s.a.w) na kusema: 

“Ewe Mjumbe wa Mwenyezi Mungu! Nina- 
ona kwamba watu wanakupa shida, Wanakusum- 
bua kwa mawe wanayokurushia. Kwanini usiten- 
geneze hema maalumu na ulitumie kufanya ma- 
zungumzo na watu?” Mtume wetu (s.a.w), ambaye 
ametumwa kama rehma kwa ulimwengu wote, 
akasema; 

“Hapana! Hadi pale Mwenyezi Mungu ataka- 
ponichukua kutoka miongoni mwao na kunielekeza 
kwenye utulivu, nitaendelea kuwa nao. Haijalishi, 
waache wanikanyage kwa visigino vyangu, wavute 
nguo zangu au wanisumbue kwa mawe wanayoni- 
rushia ”! fDarimi,Muqaddimah, 14; Ibn-I Shayba, Musan- 
nef, VII, 90; Ibn-i Sad, 193) 

Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (Rehema na 
amani ziwe juu yake) aliamrisha tena kitu kilekhe 
kwenye Taifa lake kwa kusema: 

“Muislamu anaeishi na watu na akavumilia 
maumivu (machungu) wanaousababisha ni bora 





Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


kuliko Muislamu ambaye hayupo nao na anakwe- 
pa uvumilivu wa maumivu (uchungu)” (Tirmidhi, 
Kiyamah, 55/2507) 

Uislamu unawaeleza watu kwenye maisha 
yanayobadilika na shughuli za kijamii kwa kutan- 
gaza tufanye kazi ili tupate kujimudu, Tuoe na tu- 
pate watoto, Tusaidie watu njia za kujipatia rizki, 
Kutoa misaada, Kutumia mda (wakati) vizuri, Ku- 
tumia dunia kama sehemu ya kipato cha baadaye 
kwa kiasi kikubwa, Kuweka wazi ukweli kwa bi- 
naadamu wote na kuwa mbali na mambo mabaya 
yote, Kulinda vitu vizuri, Maisha ya utawa, Vizazi 
venye afya na Nchi. 

“Kimahesabu ni kwamba mtu ambaye ana- 
fanya matendo mazuri ataona malipo yake na 
anayefanya matendo mabaya ataona matokeo yake 
hata kama tendo hilo ni sawa na kipande kidogo 
mno (chembe moja) ”.'‘® Uislamu umerahisisha 
uangalifu, Uimara na Umakini wa maisha. 


13. Uislamu umeweka thamani kubwa 
sana juu ya Binaadamu 

Uislamu umepewa nafasi ya pekee na hes- 
hima kwa binaadamu na vyote vilivyoumbwa. Hii 
tunaona katika aya zifuatazo ndani ya Qur’an 





46. Az-Zalzala, 99: 7-8; Al-Anam, 6: 104; Az-Zumar, 39: 41; 
Fussilat, 41: 46; Al-Jathiya, 45: 15. 






Sifa Kuu Za Uislamu 


“Bila shaka Tumemuumba Mwanaadamu 
kwa umbo lililo bora kabisa” Suratul (Tyn 95: 4) 

“Na hakika tumewatukuza wanaadamu na tu- 
mewapa vya kupanda barani na baharini, na tu- 
mewaruzuku vitu vizuri vizuri, na tumewatukuza 
kuliko wengine katika wale tuliowaumba, kwa utu- 
kufu ulio mkubwa (kabisa) (Suratul A1 - Isra 17: 70) 

Siku moja msururu wa mazishi yalipita kabla 
ya Mjumbe mkuu wa Mwenyezi Mungu (Rehema 
na amani ziwe juu yake) na Mjumbe wa Mwenyezi 
Mungu alisimama na aliambiwa: ” Mjumbe wa 
mwenyezimungu, Je ni mabaki ya Myahudi! ”na 
Mtume wa Mwenyezi Mungu (Rehema na amani 
ziwe juu yake) alisema “Je yeye pia sio binaad- 
amu?” (Bukhari, Janaiz, 50: Muslim, Janaizi 81) 

Kama ilivyoonekana, Mtume wetu Mkuu ali- 
simama kwa heshima kwa uwepo wa binaadamu, 
ambaye Mwenyezi Mungu amemuumba kwa uan- 
galifu mkubwa. Ndio maana alionyesha kwamba 
binaadamu wote sio kuwa wanaishi mara moja, 
lakini pia aliyekuja ana thamani ya kuheshimiwa. 
Ya’la bin Murra (Mwenyezi Mungu alifurahishwa 
naye) alisema: 

“Nilimsindrkiza mkuu wetu mheshimiwa 
Mtume s.a.w haraka na majeshi mengi. Wakati 
Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (Rehema na am- 
ani ziwe juu yake) alipokatisha pembeni ya bina- 
adamu yeyote aliyekuja, aliagiza aziweke haraka 







Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


iwezekanavyo, alikuwa haulizi kama ni Muislamu 
au Kafiri (Sio Muislamu) ” (Hakim, I, 526/1374) 

Vipi thamani ya Maisha ya nafsi ya hinaad- 
amu aliyekufa vinapewa heshima? Hii inaelezewa 
kwenye Suratul (Al-Maidah 5: 32). Amhayo inas- 
ema 

“Kwa sahabu ya hayo tukawaandikia wana wa 
Israili ya kwamba atakayemwua mtu bila ya yeye 
kuua mtu, au bila ya kufanya fisadi katika nchi, 
basi ni kama amewaua watu wote; na mwenye 
kumwacha mtu hai (kumsaidia kuishi) ni kama 
amewaacha hai watu wote. Na bila shaka Mitume 
wetu waliwafikia na hoja zilizo wazi; kisha wengi 
katika wao baada ya haya walikuwa waharibifu 
sana katika nchi”. Kwa sababu hii kujiua mwe- 
nyewe au kuua kisheria imekatazwa na kwa wale 
wote wanaofanya hivyo, wameandaliwa adhabu 
kali sana. 

Mtukufu (Mheshimiwa) Maulana Jalaladdin 
Rumi alisema “Kama ningeweza kuweka wazi tha- 
mani ya kweli ya binaadamu, Mimi na Dunia sote 
tungechomwa (Tungeunguzwa). Kwa bahati mba- 
ya binaadamu haja tambua thamani yao na wana- 
jishusha wenyewe. Wakati binaadamu alipokuwa 
na uhakika na nguo yenye thamani bora, alijiten- 
genezea mwenyewe kiraka cha kwenye sweta” 

47. Bukhari, Diyat, 21; Tibb (Tiba), 56; Muslim, 
Iman, 175. 






Sifa Kuu Za Uislamu 


Uislamu unampa binaadamu haki ya kumi- 
liki sawa na kulingana na heshima na hadhi ali- 
yonayod® 

Kulingana na Uislamu, kuwepo tu kwa bina- 
adamu ni hali ya kutosha kupata haki muhimu za 
binaadamu. 

Wanazuoni wa sheria ya Kiislamu wanauchu- 
kulia Ubinaadamu kama tabia ya binaadamu, Ni 
ashi ya haki za binaadamu. Hivyo walipanga kuk- 
abili ulimwengu na hawakuchagua baadhi ya watu 
kulingana na dini, rangi, jinsia, tabaka na utaifa. 


48. Kwa maelezo zaidi kuhusiana na mada hii tazama, Kadir 
Misiroglu, Islam Diinya Gorii^u (Islamic World View), 
Istanbul 2008, uk. 200-201; Prof. Dr. Recep ^entiirk, 
insan Haklari ve islam (Human Rights and Islam), 
Istanbul 2007. 

49. Prof. Dr. Recep ^enturk, Insan Haklari ve Islam (Human 
Rights and Islam), uk. 13, 21. 







SEHEMUYAPILI 


NGUZO ZA IMANI 


A. Masharti ya Imani katika Uislamu 

Katika Uislamu, kanuni za imani zinategemez- 
wa kwenye ufunuo, sio mawazo ya binaadamu au 
unavyoelewa wewe mwenyewe. Umuhimu wa 
imani umeelezwa wazi katika Qur’an tukufu na 
semi (methali) na mila za Mtume (s.a.w) (hadithi) 
katika utaratibu unaoeleweka vizuri. Inawezekana 
kuelezea kwa ufupi kwa namna (mtindo) ufuat- 
avyo; 


I. Kuamini Mwenyezi Mungu 


Mwenyezi Mungu yupo na ni mmoja, hakuna 
mwanzo au mwisho wa uwepo wake, hafanani na 
alivyoviumba au hafanani na chochote kile alicho 
kiumba. Uwepo wake hautegemei kiumbe cho- 
chote kile anaishi kwa maadili yake mwenyewe. 
Uhai wake ni muhimu kwake mwenyewe. 





/ Uwepo (uhai) wake ni mbali na nje ya ku- 
zaliwa, kuzaa, kuwa baba au mtoto, na kuishi 
kwa mda au mahali (sehemu) bila ya kuhitaji 




Nguzo Za Imani uisrfwsiij 


njia yoyote, yeye anajua kila kitu, anasikia 
yote na anaona yote. 

/ Anajua yote yanayoendelea katika dunia na 
yote yanayotokea mbali na pale (dunia), 
yote yanayoshuka kutoka angani na yote 
yanayopanda (paa) kwenda angani nay eye 
ni mwingi wa huruma, anasamehe mara kwa 
mara. Wasioamini husema “Haitajatokea 
saa (ya hukumu) kwetu” sema, Hapana! 
Lakini kuna uhakika mkubwa kwa Mungu 
wangu, litajatokea (lisaa) juu yenu, kwake 
yeye anayejua wasioona, kwake hakijaflchika 
hata kipande kidogo cha mbingu au ardhi 
(dunia): Je, kuna kitu chochote kidogo kuliko 
hicho au kikubwa, lakini imehifadhiwa kwa 
urahisi wa kueleweka kwamba Mwenyezi 
Mungu atawapa zawadi wote wanaoamini na 
wanaofanya matendo ya uadilifu; kwa hayo 
atawasamehe na watapata ukarimu mkubwa. 
Suratul (Saba 34: 2-4) 

/ Mwenyezi Mungu anajua kila mwanamke 
(mwenye kizazi) ambaye anabeba, kwa kiasi 
gani vizazi ni vifupi au vinazidi. Kila kitu 
anakiona anavilinganisha. Nisawa kwake 
kama mmoja wetu anaflcha maneno ya 
Mwenyezi Mungu au anayatangaza waziwazi; 
kama anaficha uongo wake usiku na mchana 
anakwenda kuutembeza kwa uhuni, kama 
mtu atasema maneno kwa sauti kubwa hiyo 
sio kitu kwa kweli Mwenyezi Mungu anajua 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


kilicho siri na kipi bado hakijafichika sana. 
(Ar-Ra’d, 13: 8-10; Taha, 20: 7; Al-Qasas 28: 
69; As-Sijda 32: 6; Hud, 11: 5). 

Kwa kuongezea, Mwenyezi Mungu anaujunzi 
halisi na usiopimika (mkubwa mno), pia anau- 
wezo halisi. Vinginevyo anaweza kuumba vitu 
vyote tunavyoviona na hangeweza kuhimili (ku- 
mudu) uhai wao. Mwenyezi Mungu amewasilisha 
furaha yake kwetu kama ifuatavyo; 

/ Uhalisi wa kwanza wa mbingu na ardhi una- 
toka kwake; wakati alipoamrisha vitu ali- 
viambia “kuweni na vikawa”. Suratul (Al- 
Baqara2: 117) 

/ Na uumbaji wako na ufufuaji wako hauna bu- 
sara, lakini kama nafsi ya pekee, Mwenyezi 
Mungu ni mwenye kusikia na kuona kila 
kitu. Suratul (Luqman 31: 28) 

/ Na uamuzi wa saa (ya hukumu) ni sawa na 
kufumba na kufumbua macho au haraka 
zaidi: Mwenyezi Mungu ananguvu (uwezo) 
juu ya vitu vyote. Suratul (An-Nahl 16: 77) 

Mwenyezi Mungu anaimani ya maisha na 
anausia kuwa na Imani, anataka na anafanya cho- 
chote anachotaka. Pia anasifa zinazostahiki kuwa 
Ishara ya kuongoza (kalam), anaongea bila ya sauti 
au barua, na ametuma vitabu kwa wanaadamu ku- 
pitia wajumbe wake. 

Mwenyezi Mungu ni muumbaji pekee wa 





Nguzo Za Imani uisrfwsiej- 

ulimwengu bila mwenzi yeyote, yeye ndiye ame- 
umba, anafanya alivyoviumba viishi, anaruhusu 
wafe, ataruhusu warudi kuishi tena (atawafufua), 
anaandaa zawadi (tunzo) kwa waja (raia) wema 
na anaandaa mateso kwa wenye madhambi. Mwe- 
nyezi Mungu ana sifa ya msingi ambayo inaelezea 
ukamilifu wa wazi kutokana na upungufu wa sifa 
hizo. “ 


2. Kuamini Malaika wake 

Mwenyezi Mungu (s.w) amewaumba Malai- 
ka kuwa ni viumbe wa kuvutia kutokana na nuru 
kabla ya kuumbwa kwa mwanaadamu. Malaika 
hawakuumbwa kwa jinsia ya kike wala ya kiume 
na hawaachi wala hawaachiki kumtumia Mwe- 
nyezi Mungu. Wanatii na kufuata matekelezo yote 
kutoka kwa Mwenyezi Mungu na vilevile wana- 
zungumza na Mwenyezi Mungu. Hawafanyi uasi 
kwa Mwenyezi Mungu wanatekeleza amri za Mwe- 
nyezi Mungu ipasavyo. Hawana mahitaji ya kibi- 
naadamu kama vile kunywa, kula, kulala na wala 
hawachoki na hawachoshwi. Hawana matamanio 
ya nafsi, Hawafanyi mambo maovu (dhambi). 

Wanatubu kwa nguvu kubwa, kishindo na 

50. Prof. Dr. Bekir Topaloglu, Kifungu: Allah, Diyanet Islam 
Ansiklopedisi - Encyclopedia of Islam (Republic of 
Turkey, Presidency of Religous Affairs), II, uk. 488-489; 
Nesefi, Akaid, pp. 31-36. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


kasi kubwa. Bila kujali ukubwa wa kazi wanazope- 
wa, wanamda wa kuzitekeleza kwa amri na ruhusa 
ya Mwenyezi Mungu. 

Hawawezi kujua mambo yaliyojificha (ghai- 
bu) na mambo ambayo anayafanya Mwenyezi 
Mungu. Wanajua mambo ambayo wanaelekezwa 
na Mwenyezi Mungu. 

Majini (Jmi) ni viumbe ambao hawaonekani 
na mwanaadamu. Ni viumbe wenye ufahamu na 
maamuzi kama binaadamu, wanalazimika kufuata 
maamrisho ya Mwenyezi Mungu (s.w), na wa- 
megawanyika katika makundi mawili, walioamini 
na wasioamini Mwenyezi Mungu. Shetani mmo- 
jawapo wa majini. 


3. Kuamini vitabu vyake 

Mwenyezi Mungu mtukufu amewateremshia 
Mitume wake maandiko ambayo yameambatana 
na sheria katika kuamini kwake, kufanya ibada, 
mafundisho na maisha kwa ujumla katika dunia. 
Kurasa za maandiko ya kale (al-Suhuf al - Ula) ya- 
nateremshwa kwa Nabii Ibrahimu (A. s) na Nabii 
Mussa (A. s), kitabu (maandiko) cha Taurati, Za- 
buri, Injili naQur’an ni vitabu vikubwa vitakatifu. 

51. Al-Baqara, 2: 30-34; Al-A‘raf, 7: 11, 27; Hud, 11: 69-70; 
Al-Hijr, 15: 28, 51-52; Al-Isra, 17: 61, 92; Al-Kahf 18: 
50; Ta Ha, 20: 116; Sad, 38: 71, 73; An-Najm, 53: 5; At- 
Tahrim, 66: 6; At-Takwir (The Compacting), 81: 20. 

52. Al-Baqara, 2: 85; Ali Imran, 3: 3-4; An-Nisa, 4: 163; Ta 






Nguzo Za Imani uisrfwsiej 


4. Kuamini mitume yake 

Adamu ni Mtume wa kwanza na Muham- 
mad (s.a.w) ni Mtume wa mwisho. Kati yao, Kuna 
Mitume mingi imetumwa, Baadhi yao wametam- 
hulishwa kwa Umma na haadhi yao hawakutam- 
hulishwa kwa Umma. Hatuwezi kutofautisha kati 
yaMitume na walivyofundisha kwa Umma wao. 
Kwani Mitume wote walikuwa ni wakali, wa pole, 
wa kweli na wenye uwezo wa juu wa kiakili wa ku- 
fuata matakwa yote ya kufundisha dini. Dini am- 
hayo inawaondoa katika Mazamhi. Hawakuwa na 
vinywaji walivyokuwa wakitumia hali walikuwa 
wanatumia Wahai kutoka kwa Mwenyezi Mungu. 


5. Kuamini siku ya mwisho 
(Maisha ya haadaye) 

Siku ya mwisho au siku ya hukumu ni siku 
amhayo hutokea haada ya kufika mwisho wa dunia 
na kuanza kwa maisha mapya. Baadaya kufufuliwa 
kutoka kwenye vifo na kuhesabiwa kwa amali am- 
bazo viumbe wamezichuma wakiwa Ulimwenguni 
(Duniani) kwa walioamini watakwenda Peponi na 
kwa wasioamini watakwenda Motoni. Kwa wale 
wote walioamini na kufanya dhambi watapelekwa 
Peponi baada ya kutumikia hukumu yao Motoni. 
Na wale ambao hawakufanya dhambi wao watak- 
wenda moja kwa moja Peponi. 


Ha, 20: 133; An-Najm, 53: 36-37; Al-Hadid, 57: 26- 27; 
Al-Ala, 87: 18-19. 









Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


6. Kuamini Qudra 


Mwenyezi Mungu (s.w) anajuwa yale yote 
yaliyofanywa na waja wake na yatayofanywa na 
waja hao kwa wakati ujao. Kila kitu kitafanyika 
pindi tu muda na saa itakapofikia. Na Mwenyezi 
Mungu huyajua yote hayo kabla hayajafanyika. 
Kwa hiyo Mwenyezi Mungu (s.w) amemfanya 
Mwanaadamu kuwa huru na bila ya kikwazo cho- 
chote. Mwenyezi Mungu anajuwa yaliyopita na ya- 
jayo kutokana ya kuwa hana mwisho wa Elimu. Na 
ameandika yale yote yatakayotokea. Na Mwenyezi 
Mungu hujua anachofanya, Anaweza kufanya kwa 
saa na dakika juu ya kupatwa kwa jua kwa uma- 
kini wake na bila ya wanasayansi kujua kua saa au 
dakika ipi jua litapatwa. Ingawa sasa wanasayansi 
wanaweza kujua juu ya upatwaji wa jua na mwezi 
kutokana kwa kufanya utafiti wa mahesabu. Kwa 
kujua hivyo ndio wanaweza kutujulisha kuwa 
kuna kitu kinaweza kutokea. Mwanadamu hu- 
penda kufanya kitu chochote kutokana na uelewa 
wake aliokuwa nao. Kwa kufanya hivyo ndio maa- 
na Mwenyezi Mungu ametufanya tukawa huru. 
Mwenyezi Mungu amemfanya mwanaadamu 
akawa na uwezo wa kufanya anachotaka, japoku- 
wa Mwenyezi Mungu anamadhumuni mazuri 
kwa Mwanaadamu na ya haki lakini hakumfanya 
Mwanaadamu awe ni mwenye kufanya maovu. 




53. Kwa maelezo ya kina kuhusu suala la imani tembelea 
http: l/www. islamicpublishings . net/images/ 
book/ingilizce/islamimanibadet_ing. pdf 







Nguzo Za Imani uisrt-ssteu 


B. AINA ZA IBADA NA HEKIMA ZAKE 


Tumeshaeleza kwa undani juu ya kuwepo 
kwa Mwenyezi Mungu. Mwenye sifa nyingi, Aliye 
umba binaadamu kwa umakini na katika umbo 
lililo bora. Aliwapa uhakika juu ya umuhimu bora 
(mkubwa) wa uumbaji wao na abwapa nafasi kub- 
wa (bora) zaidi na ukarimu. Hata hivyo hivi kweb 
inawezekana kwa kila binaadamu kuwa hana shu- 
ghuli katika kuwepo kwake humu duniani na hana 
majukumu yeyote?Hebu fikirini kuhusu hili, Je 
shughub na sehemu tulizojaaliwa viumbe (binaad- 
amu) wenye ufahamu (akili timamu) zina maadib 
sawa na wanyama au viumbe wasiokuwa na ufa- 
hamu (akib timamu). Ni vipi inawezekana kufikiri 
kuhusu binaadamu katika uumbwaji wake. Je an- 
geumbwa kama mzunguko wa chakula, kunywa, 
kuowa na kuzalisha vipimo kwa muda, kujitupa 
yeye mwenyewe mahali pasipo na kitu na kumez- 
wa na kifo. Mwenyezi Mungu amesema katika Aya 
za Qur’an zifuatazo. 

Kuabudu inamaana ni kutekeleza wajibu 
wa kuwa raia (mja), mtiifu na kujisalimisha kwa 
Mwenyezi Mungu (Mwenyezi Mungu) s. w. Kwa 
upana wa maana yake ni matendo yote ya bina- 
adamu, maneno, hisia na fikra wakati napojaribu 
kuishi kwa makubaliano anayoyataka Mwenyezi 
Mungu. 




Kuabudu ni neno la kushukuru ambalo laz- 





Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


ima litatoa matokeo ya haki mbele ya Mwenyw- 
zimungu (Mwenyezi Mungu) kwa mwenye kusta- 
hili kutokana na kujitolea kukumbusha na kuwa 
mkarimu. 

Matendo ya kuabudu yanayofanywa ambayo 
ni ya kweb yana faida kwa mtu (yule) anayeyafan- 
ya. Hii ni kwa sababu kuabudu kunawaokoa watu 
kutoka kwenye majonzi ya vitu na kuongeza hamu 
zao na matarajio makubwa sana. Kuabudu kuna- 
ongeza upeo wa fikra za binaadamu. 

Zaidi ya hayo, ibada siyo kwa ajili ya maisha 
ya baadae (akhera) tu. Kwa kuongeza kwenye faida 
za imani pia inafaida zinazoonekana. Hii ni kwa 
sababu Uislamu ni mfumo ubokamibka ambao 
haudharau (haujaacha) fani yeyote katika shughu- 
li za binaadamu, lakini umeelezea mwelekeo wote 
wa maisha. Vilevile Uislamu umeanzisha utulivu 
baina ya (kati ya) maeneo ya shughuli za binaad- 
amu. Kwa sababu hii matendo ya duniani yanayo- 
fanyika kisheria kwa amri ya Mwenyezi Mungu 
yanapata zawadi tukufu (bora sana) ya ibada. 
Ibada yenyewe ina vitu vingi sana na faida zina- 
zoonekana. Baadhi ya hekima na ustadi wa jambo 
hili binaadamu wenye akili wanaweza kuzielewa, 
wengi wao hawawezi kuzielewa. 

Kwa namna yeyote chimbuko (asib) la ibada 
ni kufanya kazi zetu kwa usafi kama waja wa Mwe- 
nyezi Mungu na sio kupata faida katika dunia hii. 
Kwa ajib ya kutia matumaini, tunapenda kuzung- 





Nguzo Za Imani uisrf-sssiej 


umzia kuhusu faida za ibada zilizotuleta hapa du- 
niani. 


1. Taratibu za swala (ibada) na hekima zake. 

Taratibu za swala ni aina ya ibada ambayo 
huanza kwa takbira (kwa kusema, Mwenyezi 
Mungu Akibaru) ie Mwenyezi Mungu ni mkubwa 
na kumalizika kwa salamu au kusalimia. Ina baa- 
dhi ya vitendo na maneno. 

Mwenyezi Mungu ameagiza wanaadamu wa- 
chukue udhu, watunze miili yao, nguo na usafi 
wa mazingira kabla hajawaamrisha kufanya ibada 

54. Baadhi ya watu hudhani kuwa pindi Waislamu 
wanaposwali huiabudu Kaaba. Kwa hakika haya ni 
mawazo ya kimakosa kabisa. Waislamu hawaiabudu 
Kaaba wala jiwe jeusi (Hajar A1 Aswad), hawavisujudii 
au kuvielekea wakati wa kuswali. Waislamu hawalielekei 
jengo la Kaaba bali eneo ilipo Kaaba. Kama Kaaba 
ingeondolewa au kujengwa upya, Waislamu 
wasingebadilisha uelekeo; wangeendelea kuelekea huko 
wakati wa kuswali bila kujali uwepo wa jengo. (Prof. Dr. 
M. Hamidullah, Isldma 
Giri^ (Introduction to Islam), uk. 108). 

Kwa upagani kushamiri katika mji wa Makkah, pamoja 
na kwamba masanamu mengi yaliwekwa ndani na 
pembezoni mwa Kaaba, Kaaba yenyewe haikuhusishwa 
na sanamu lolote na wakati wote iliitwa kuwa ni 
“Baytullah: Nyumba ya Mwenyezi Mungu”. Kutokana na 
watu kuzama ndani ya ushirikina kihistoria waliabudu 
vitu vingi kama vile mawe, miti, n. k, lakini waliiheshimu 
Kaaba, Hajar-al Aswad, na Maqaam Ibrahimu, 
hawakuviabudu hata kidogo. Huu ni ulinzi malumu wa 
Mwenyezi Mungu Mtukufu. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


kama vile; kuswalikuzuru (kuizunguka) Al-kaaba 
na kusoma Qur’an. Tukichunguza maudhui ya 
udhu na taratibu za kuoga (Al-ghusl), Uislamu 
umesisitiza sana kufanya usafi unaoonekana ili 
kuongeza usafi wa imani. Kwa sababu hii vitabu 
muhimu na vya juu vya falsafa ya sheria ya Kiisl- 
amu vyote vinaanza na kipengele kinachohusiana 
na usafi. Faida mojawapo ya swala ni kumfanya bi- 
naadamu aishi katika mazingira masafi sana. 

Umuhimu wa usafi katika maisha ya binaad- 
amu haiitaji maandamano. Zaidi ya hayo swala 
inakinga watu kutofanya aina zote za madhambi. 
Vilevile inazuia wasioona (vipofu) kutofanya vile 
wanavyotaka wao na kutokuwa na madhumuni 
(dhamiraj na mtindo isiyo zuilika (rekebika). 
Kwa kuwa inafanyika mara tano kwa siku, ime- 
kuwa ni dawa madhubuti dhidi ya matamanio 
ya kimwili ambayo humfanya mtu asimkumbuke 
Mwenyezi Mungu. Inazuia matamanio na hasira 
(uchu) na inamuongoza mtu moja kwa moja ka- 
tika njia ya kweli na iliyonyooka kwa kila kitu 
(jambo). Kwa hivyo muumini anaye swali kwa ajili 
ya Mwenyezi Mungu mwisho wa maisha yake ya 
Duniani na Akhera atakuwa ni mzuri kwa sababu 
amejilinda kutokana na madhambi na matamanio 
ya mwili. 

Swala inaamrisha (inajenga) ukweli kwe- 
nye akili kwamba Mwenyezi Mungu pekee ndiye 


55. A1 Ankabut, 29: 45. 






Nguzo Za Imani uisrfwsiej 


mmiliki wa dunia na kuhakikisha kwamba bina- 
adamu wakati wote anahisi hivi. 

Kuswali mara tano kwa siku kunawaokoa 
binaadamu (watu) kutoka kwenye ukamilifu wa 
shughuli zao zakila siku na kuna wafariji, kuwaon- 
dowa wanaadamu kwa wakati (mda) Fulani kutoka 
kwenye vitu vyote vinavyowapa wasiwasi hapa du- 
niani, kunasaidia wanaadamu wawezekuelezea ku- 
jisalimisha kwao na shukrani zao kwa Mungu wao. 

Wakati wa unyongbnyevu (uchovu) mwana- 
adamu anakumbana yeye mwenyewe na anapata 
nafasi ya kufikiria dunia kwa undani. Waislamu 
wa Marekani walibadilisha Matt Salesman mmis- 
sionari wa kwanza alisema kama ifuatavyo “ kuto- 
kana na kuswali nimepata utulivu na amani katika 
swala ya Ijumaa! wakati ninapokuwa msikitini ni 
mda muhimu kwangu kuipatia nafsi (roho) yangu 
utulivu”. “ 

Profesa aliyesilimu, Timothy Gianotti wa 
chuo kikuu cha Toronto alisema 

“Wakati ninapoelemewa ni kama vile nimeipa 
amani, ninakuwa nahisi usalama zaidi kama vile 
nipo kwenye ardhi yenye amani. Na pale ninapo- 
zidiwa nahisi kama nimerudi nyumbani kutoka 
mbali sana. Huenda nishamfikia Mwenyezi Mun- 




56. Ahmet Boken - Ayhan Eryigit, Yeni Hayatlar (New Lives), 
I, 49. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


gu. Hiki ndicho ninachoweza kueleza. Swala ni hi- 
sia ya Amani na Utulivu. ” ” 

Swala ni kustahamili (kumudu) imani kwa 
ajili ya Mwenyezi Mungu. Pia inaponya miili (vitu) 
vinavyoonekana. Ukweli unaojulikana ni kwamha 
swala inatoa nafasi kwa viungo (vitu) mbalimbali 
kusogea, kwa ajili ya viungo kukunjika na misuli 
kukaza na kuachia, kuupa mwili kazi. Swala pia 
ni kitu kinachoweka sawa maisha ya Muislamu. 
Ibada hii ambayo hufanyika kwa mda Fulani na 
katika sheria Fulani, inamzoesha mtu awe na ni- 
dhamu na maisha yenye mpangilio. 

Waislamu wanaweza kufunga swala zao 
mmojammoja popote pale wanapotaka, lakini 
Uislamu unatia moyo watu waswali pamoja katika 
mkusanyiko. Hii ni kwa sababu swala inayofanyika 
katika mkusanyiko inatufunza kuwa na umoja 
kama waja wa Mwenyezi Mungu bila ubaguzi wa 
kabila, rangi, lugha, cheo au daraja. Tunakuwa na 
kusaidiana kila mmoja katika mazingira ambayo 

57. Ahmet Boken - Ayhan Eryigit, Yeni Hayatlar (New 
Lives), I, 19. Kwa historia ya maisha ya watu wanaoingia 
katika Uislamu tazama vitabu vya: Prof. Dr. Ali Kose, 
Conversion to Islam: A Study of Native British Converts, 
London: Keagan Paul International, 1996; A. Ari - Y. 
Karabulut, Neden Musluman 

Oldum (Why I became a Muslim), Ankara: Diyanet I§leri 
Ba§kanligi (Republic of Turkey, Presidency of Religious 
Affairs) pub., 2007; Defne Bayrak, Neden Musluman 
Oldular? (Why did they become uslims?), Istanbul: Insan 
yayinlari, 2008. 






Nguzo Za Imani uisrfwsiej 


uhusiano wa umoja umekuwa imara tukifahamu 
kuwa sisi ni kama Taifa mmoja (ummah). Katika 
mazingira ambayo binaadamu wanamshikamano 
na wanachangia mawazo na dhamira (madhumu- 
ni), tofauti baina ya mtu mmojammoja itazuiwa 
na Idla mmoja atahisi wako sawa na wengine na 
watajenga undugu ndani ya mioyo yao na watapa- 
tana vishawishi vya tamaa vya kuijua dini. 

Kwa kweli kuswali mara tano kwa siku ni kitu 
kidogo sana na ni kazi rahisi kufanywa na binaad- 
amu. Ndani ya saa ishirini na nne (24) mda ambao 
binaadamu ataacha kufanya shughuli zake za kid- 
unia na kufanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mun- 
gu ni sawa na dakika 24 tu. Kwa kujitolea kidogo 
tu binaadamu atakuwa amepata vitu vikubwa na 
faida za imani. 


2. Funga na hekma zake 

Funga ni ibada ambayo inahusisha kujizuia 
chakula, vinywaji na tendo la ndoa kati ya asu- 
buhi kabla ya jua kuchomoza mpaka kuzama kwa 
jua. Ibada hii hufanyika kila mwaka katika mwezi 
Mtukufu wa Ramadhani. 

Kwa kujifunza ubora wa subra, kujizuia na 
kuwa mbali na matamanio; vitu vyote hivi ni lazi- 
ma katika maisha ya funga timilifu. Funga ni kama 
kinga ambayo humlinda na kumtukuza mtu na 





Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


matamanio ya kula, kunywa na kujamiana. Fun- 
ga pia huwasaidia wanaofunga kuwa na maadili 
mema kama kuzamilia, kuvumilia, kuwa na msi- 
mamo na kuwa na subra. Kwakuwa na uzoefu wa 
mahitaji na njaa, funga inatukumbusha je thamani 
ya neema tulizopewa. Funga hujaza nyoyo zetu na 
sifa na shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Pia hur- 
uma na misaada kwa waja wake. Kwa hiyo funga 
ndio dawa sahihi ya kuwarekebisha wenye wivu, 
husda na wenye roho za kwanini (shingo upande). 
Hakuna cha kushangaza, funga ililetwa kama wa- 
jibu na si kwa umati huu tu bali hata umma zilizo- 
pita kama Mwenyezi Mungu anavyoelezea “Enyi 
mlioamini! mmelazimishwa kufunga (saumu) 
kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu ili 
mpate kumcha Mwenyezi Mungu”. 

Ilifunga iweze kuwa timilifu kila mmoja wetu 
lazima aepuke na vitu kama vile uongo, udan- 
ganyifu, kuapa au kuapiza na kulani, kupigana, 
kusengenya, kukashifu na mambo yote mabaya 
nay a dhambi. 

Mtume wa Mwenyezi Mungu amewashauri 
(amependekeza) waumini wanaofunga kuwa wat- 
ulivu katika sehemu za ukatili wowote (wanapo- 
kutana na mambo ya kikatili), Na kwa jinsi hii mtu 
anajitoa katika mabaya. 

Funga huleta siha kwa mfungaji. Hii tunaweza 
kuiona katika miti, miti hupukutika majani katika 
kipindi cha kiangazi, Kwa hiyo mimea haiwezi ku- 





Nguzo Za Imani uisrf-sssiej 


pata maji kwenda katika mizizi. Mpaka inapofikia 
kipindi cha masika ambapo barafu huyeyuka na 
mimea hupokea maji na kuchipua tena. 

Baada ya miezi michache ya kufunga, wakati 
masika inapofika miti huzaa sana mpaka tunaweza 
tukaiona kutokana na majani na maua mengi. 

Hata madini pia yanahitaji funga. Injini na ma- 
shine hupunzishwa baada ya kufanya kazi muda 
mrefu, kupunzishwa huko huzisaidia injini na mash- 
ine ziweze kumudu katika nguvu yake ya awali. 

Jamii ya madakitari inatupasha kuwa kufunga 
chini ya siku 30 haifai na kufunga siku zaidi ya 40 
itakuwa ni tabia na haitakuwa na faida kumpunzi- 
sha mtu kula na kunywa kwa muda maalum (fu- 
lani). 

Katika siku za karibuni kuna njia mpya ya 
uponyaji uliofanyika magharibi, magonjwa sugu 
yameponywa na funga ya mda mfupi au mrefu 
kulingana na hali ya mgonjwa. 

Funga pia inasaidia akili na nafsi kufanyakazi 
kwa siha. Pia tujikumbushe umuhimu wa funga 
kuwa si kuutesa mwili au kuupa mzigo mzito. 
Mtume wa Mwenyezi Mungu amesisitiza tuamke 
na tuchelewe kula daku tunapofunga na kuhara- 
kisha kufutari. 

58. Prof. Dr. M. HamiduUah, Introduction to Islam (Islam’a 
Giri§), uk. 104. 

59. Bukhari, Savm, 45; Muslim, Siyam, 48; Tirmizi, Savm, 17/708. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


Lengo halisi la funga ni kujisalimisha kwa 
Mwenyezi Mungu kuondoa matamanio na kuwa 
wachamungu na kutengeneza mazingira ambayo 
yatamfurahisha Mwezimungu au yatamridhia 
Mwenyezi Mungu kwa mtu mmojammoja na 
jamii kwa jumla. 


3. Zakka, Sadaka, Misaada na hekma zake 

Zakka inatolewa na wenye uwezo ambao 
wamefikia kiwango cha kutoa zakka. Kiwango 
cha 2. 5% ya mali inaweza kutolewa kama zakka 
kwa masikini au mafukara; kuna maofisa wana- 
husika na kukusanya zakka ni wale ambao nyoyo 
zao zimepatanishwa na ukweli ie ambao huwab- 
adili waliofungamana, wanaojaribu kununua uh- 
uru wao; uliyopo katika madeni; ambao hupigana 
katika njia ya Mwenyezi Mungu na yaki. Suratul 
(Tawbah 9: 60) ambayo inasema “Sadaka hupewa 
(watu hawa) : -Makafiri na masikini na wa naozi- 
tumikia na wanaotiwa nguvu nyoyo zao (juu ya 
Uislamu) na katika kuwapa uungwana watumwa 
na katika kuwasaidia wenye deni na katika (kuten- 
geneza) mambo aliyoamrisha Mwenyezi Mungu 
na katika (kupewa) wasafiri (walioharibikiwa). 
Ni faradhi inayotoka kwa Mwenyezi Mungu, na 
Mwenyezi Mungu ni Mjuzi (na) Mwenye hikima”. 

Zakka inalinda maisha ya kijamii, inamuun- 
ganisha kila mmoja na mwengine kuwa ndugu na 





Nguzo Za Imani uisrfwsiej 


kuwa na maoenzi kwa kulinda mali zao zisiwa- 
zuzue na kufanya israfu kwa kubadili mwelekeo 
wa matamanio yakufanya mabaya kama wivu na 
usengenyaji na kufanya yaliyo mema. 

Zakka inapunguza tofauti kati ya maskini na 
matajiri na hivyo inapunguza umaskini. Na hivyo 
inazuia uhalifu wa mali. 

Caliph Omar bin Abdulaziz ali alipomtuma 
Afisa wake wa Zakka kwenye nchi za kiafrika 
alishindwa kugawanya Zakka, hivyo alirudishwa. 
Hii ni kwa sababu hakuweza kutafuta mtu wa ku- 
pewa zakka. Badala yake Caliph aliweza kununua 
watumwa wengi na akawaachia huru. 

Zakka pia ni daraja kati ya watu wenye hali 
tofauti hivyo inaunganisha jamii. Kwa sababu hii 
Mtume wa Mwenyezi Mungu alisema “Zakka ka- 
tika Uislamu ni sawa na daraja”. 

Kulingana na mwanazuoni mwingine Qatada 
anasema kwamba aya zinaonyesha kuwa “Zakka 
ni daraja kati ya pepo na moto, mwenye kulipa za- 
kka hulivuka daraja kufikia pepo. 

Faida ya zakka inayo kufariji wanayoipokea ni 
kubwa kwa wanaoitoa, hivyo Zakka inamaanisha 
kutakasika kwa mtu kutoka katika maradhi ya naf- 
si (matamanio) na maaswi huakikisha kuwa mali 
pia zimetakaswa na zimeneemeka. 

60. Tazama. Buti, Ftkhu’s-sire, Beirut 1980, uk. 434. 

61. Beyhaki, §uab, III, 20, 195; Heysemi, III, 62. 

62. Abdurrazzak, Musannef, IV, 108. 

63. At-Tawba, 9: 103; Saba, 34: 39. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


Na hivyo kutakasika kwa moyo na nafsi kun- 
aitoa nafsi katika matamanio nah ii ni mojawapo 
ya hekima za funga alizozielezea Mtume. 

Ihada ya Zakka pia huleta hisia za uhinaad- 
amu katika kumiliki na kutokuwa uhinafsi. 

Zakka inaelezea kushukuru amhapo wenye 
uwezo wanalazimika kutoa katika neema walizo- 
ruzukiwa. Mwenyezi Mungu Mtukufu aliwaeleza 
kuwa neema huongezeka kama tutamshukuru 
Mwenyezi Mungu na kama tusipomshukuru 
Mwenyezi Mungu hasi neema zitapungua. 

Kama zakka isipotolewa, faida za zakka huge- 
uka chini juu na hadala yake humuangamiza mtu 
na jamii kwa ujumla. Mtume wetu alisema (alitu- 
haharishia) kuwa Zakka imeonekana kama mzigo 
mzito katika jamii na kama itaondolewa katika 
jamii kwamuda madhara mhalimhali yatatokea na 
kuwadhuru watu. 

Haya yalijitokeza aliposema “Taifa lolote lita- 
kaloacha kutoa zakka hasi halitapata mvua na 
kama mvua haikunyesha hivyo hawatakuwa na 
wanyama na mvua itasimama kahisa”. (Ihn Majah, 
Fiten, 22; Hakimu, IV, 583/8623) 

64. Ibrahim, 14: 7. 

65. Tirmizi, Fiten, 38/2210, 2211. Tirmizi, Fiten, 38/2210, 
2211. 








Nguzo Za Imani uisrfwsiej 


4. Hijja na hekma zake 

Hijja ni aina ya ibada ambapo Waislamu wen- 
ye mali na wenye afya huifanya kwa kuizuru kaaba 
iliyopo Makka kwa kipindi cha siku kazaa, mara 
moja katika kipindi cha maisha yao, na kwa ku- 
fanya kafara. 

Watu wanaona ibada nyingi, kutakasika na 
kumkumbuka Mwenyezi Mungu wakati wa Hi- 
jja wanamkumbuka Mungu katika kfla hatua na 
huweka mapenzi zidi ya Mwenyezi Mungu kwe- 
nye nyoyo zao. Pia hupata tabia nzuri kama vile 
furaha, subra, utiifu, unyenyekevu, kujisalimisha, 
nidhamu wakati wa kufanya hiyo Hijja, maandal- 
izi ya kifo na siku ya hukumu, kutozuru mimea 
au viumbe wengine, na kufikiri vibaya kuhusu mtu 
yeyote. 

Hii ni kwa sababu Hijja katika mzunguko 
wake kuna viashirio fulani ambavyo huusisha 
matendo mbalimbali katika sehemu mbalimbali 
takatifu. Kila mmoja anafaidika katika kila kip- 
engele. Hijja humtakasa mtu katika maisha yake 
yote ya kiimani. Hii ni kwa sababu Hijja imejazwa 
na dalili za huruma, Huruma zenyewe na mapenzi 
kama vile kutowinda, kutoua hata inzi, kutochu- 
ma hata jani na kutodhuru kiumbe chochote cha 
Mwenyezi Mungu. 

Waislamu ambao wameenda Hijja husimami- 
sha udugu wa kiimani kwa kuwa pamoja, sehemu 





Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


mmoja na katika mda mmoja. Vitu kama utaifa, 
tabaka, rangi au mavazi havitiliwi maanani na 
hivyo udugu wa Kiislamu husimama badala yake. 
Mwenyekiti wa bodi ya wafanyakazi, Tajiri au 
Maskini, mwenye ujuzi au asiye na ujuzi, mtawala 
au mtawaliwa wote huwa pamoja katika mavazi 
sawa, sehemu sawa na misururu sawa. Waislamu 
husikiliza matatizo ya kila mmoja wao na hutuma 
ujumbe kwa ndugu zao waliombali. 

Tunapoangalia mifumo ya ibada tunaona kulEl 
wa Uislamu ndio mfumo halisi wa maisha, sio iba- 
da au shughuli ifanikayo mara moja kwa wiki. Uis- 
lamu unajumuisha nyanja zote za maisha kutoka 
kuzaliwa hadi kufa na mengineyo baada ya hapo. 
Profesa aliyesilimu wa chuo kikuu cha Toronto 
Timothy Gianotti alisema nilipouchagua Uislamu 
nilijua kuwa dini hii inalengo la kuubadhi dunia 
yote kuwa sehemu ya ibada. 

“Hii ni kwa ajili kuondoa matamanio na 
hakuna haja ya kuitaji makazi yenye kuvutia. Kwa 
mfano swala ndio rahisi na pia ni rahisi kufanyika 
kwa kila mmoja kwa kumukumbuka Mwenyezi 
Mungu katika muda WOWOte”. (Ahmet Boken-Ayhan 
Eryigit, Yeni Hayatlar (New Lives), I, 15-16). 




66. Kwa maelezo zaidi tazama http: //www. islamicpublishings. net/ 
images/book/ingilizce/islamimanibadet_mg. pdf. 






Nguzo Za Imani uisrt-sssiej- 

C. MAKATAZO KATIKA UISLAMU NA HE- 
KIMA ZAKE 

Mwenyezi Mungu mtukufu katika Qur’an 
ameturuhusukunufaika kwa vitu vizuri na visafi. 
Na Mwenyezimungu amekemea wanaoharamisha 
vitu hivyo. Pia Mwenyezi Mungu hakatazi vitu 
vevye manufaa kwa mwanaadamu isipokuwa vy- 
enye madhara tu. Suratul (Al-A’raf 7: 33) amhayo 
inasema “Sema (uwaamhie) Mola wangu ame- 
harimisha mamho machafu yaliyodhihirika na 
yaliyofichika, na dhamhi na kutoka katika taa (ya 
wakuhwa) pasipo haki, na kumshirikisha Mwe- 
nyezi Mungu na amhacho hakukiteremshia dalili 
(ya kusema kishirikishwe naye) na (ameharami- 
sha) kusema juu ya Mwenyezi Mungu msiyoyajua”. 

Dhamhi na Maasi ni sumu sawa zinazosahahi- 
sha vitu na imani, ingawaje shetani na matamanio 
ya nafsi huyafanya (dhamhi na uasi) kuwa vitu vi- 
zuri na venye kuvutia kwa watu. Watu wamekuwa 
wakidanganyika na hivi na hadala yake mwishoni 
kuarihu maisha yao ya kiimani. 

Kwa kutofautisha pasi na kuruhusiwa vitu 
vilivyokatazwa ni sawa na kutojumuishwa na vitu 
amhavyo ni vichache. Ingawaje hakuna anayejua 
kwanini hivyo vitu vinakatazwa, Watoto wa Adam 
(Wanaadamu) wanatamani vitu vilivyoaramish- 
wa, amhavyo vinakiwango maalumu na kuviacha 
walivyoruhusiwa. 





Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


l.Riba 

Riba inategemea sheria ya kupata vitu bila 
kulipia bei, kwa muonekano inaonekana kusaidia 
na kuwa rahisi kwa watu lakini kiuhalisia haisaidii 
chochote zaidi ya kuwanyonya watu ambao wana- 
onekana kuwa katika hali ngumu. Kwa sababu hii 
huu ni upotoshaji wa haki za waja wa Mwenyezi 
Mungu. Huu ni uasi ambao unaharibu uchumi 
ndani na nje ya dini pamoja na fikra, hii inasa- 
babisha wala matajiri kupata nguvu za ziada na 
maskini kunyonywa zaidi. Hii inasababisha nyu- 
fa miongoni mwa makundi mbalimbali ambapo 
wanauchumi maarufu wameligundua hili, Jamii 
nzuri katika suala la uchumi ni zile ambazo zinz- 
weza kuzibiti mfumo wa bei na Riba (kusiwepo na 
mfumko wa bei wala riba). 

Pamoja na hayo Riba imeleta maasi mengi 
sana katika jamii kama vile ongezeko la bei; ku- 
zuia fikra za maadili kama vile kutembeleana, 
kushirikiana, kuungana, kuonyesha mapenzi na 
huruma; kuondoa ubinafsi na kuweka chachu ya 
kupata hela na kuathiri bei ya vitu vingine vyote. 

Riba huwaweka watu mbali na kazi ya ku- 
pata hela na (kutokuwa na nafasi) kutoshughulika 
na uzalishaji. Wanaokula Riba wanaondoa njia 
muhimu za mapato kama vile kilimo, biashara 
na ujasiliamali. Na kinachobaki ni kutengeneza 
hela kwa hela, Na hii ni hali hatari ambayo hu- 
punguza uzalishaji. Kupata hela kwa kupitia Riba 





Nguzo Za Imani uisrtwsiej 


ni kinyume na matakwa ya watu na jamii, Inga- 
waje baadhi ya watu wanaweza wakapenda. Katika 
muda usio wampito, Riba huweza kugeuza rasili- 
mali watu katika jamii kichwa chini miguu juu na 
badala yake kuwanufaisha wanaokula Riba tu. 

Katika Qur’an Tukufu inaeleza kuwa Mwe- 
nyezi Mungu na Mtume wake wametangaza vita 
juu ya wanawojishughulisha na Riba. Katika aya 
nyingine inasema kuwa 

“Wale walao riba hawasimami ila kama 
anavyo simama aliye zugwa na Shet’ani kwa 
kumgusa. ” (Baqara 2: 275) 

Kwa hiyo mbele ya Mtume (s.a.w) maasi 
makubwa ni kujinufaisha na Riba.*^® Ili kuuhnda um- 
mah kutoka katika dhambi hu, Mtume amewaalani 
wote wenye kutoa ama kupokea Riba na maofisa we- 
nye kufanya shughuh zao kwa Riba na wanaoshuhu- 
dia mikataba ya Riba. Mtume amesema kwamba hao 
wote ni washirika katika dhambi hu. ® 


Mtume wetu (s.a.w) amewalaani wote we- 


67. Al-Baqara, 2: 278-279. Mtume (s. a. w) anataja kitu 
kingine ambacho Mwenyezi Mungu amekitangazia vita, 
nacho ni kuwachukia mawalii wa Mwenyezi Mungu. 
(Bukhari, Rikak, 38) Mbali na watu hao hakuna muasi au 
mtenda dhambi aliyeahidiwa adhabu kali kama huyu. 

68. Ibn-i Abi Sheybe, Musannef, VII, 106/34552; Vakidi, III, 
1016;; Ibn-i Kathir, Biddye, V, 13-14. 

69. Muslim, Musakat, 105-106. Tazama pia Bukhari, Biiyu’, 
24, 25, 113; Abu Dawud, Biiyu, 4/3333; Tirmizi, Buyu’ 
2/1206; Ibn-i Mace, Tijarat, 58. 








Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


nye kusababisha Riba kwenye jamii ya Kiislamu, 
hakuna sehemu ya Riba kwa namna yoyote ile na 
hakuna awezae kuikaribia Riba, hivyo yale yote 
yasababishayo uasi na fitna yameondolewa. 

Riba ni dhambi ambayo imekatazwa katika 
dini zote. Hii ni kwa sababu madhara yake ni ya 
wazi. Qur’an Tukufu inaeleza kuwa Riba ime- 
katazwa hata kwa Mayahudi. 

Hivyo ni kosa kufikiri kuwa, uchumi usio na 
Riba katika dunia ya sasa hauwezekani. Uchumi 
bila Riba unawezekana, na kuna jamii ambazo 
zimefanikisha hili. Uislamu umekataza kabisa 
Riba na badala yake umependekeza kufanya kazi 
kwa kushirikiana na kuongeza (kukuza) mtaji 
kwa kuufanyia kazi. Hii ni kwa sababu njia hii 
itamnufaisha kila mmoja. Zaidi ya hayo, Uislamu 
unasisitiza kukopa au kukopesha kadri ya uweza- 
vyo, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu (Qard Hasan) 
na pia Uislamu unauchukulia mkopo waliopewa 
walio katika matatizo kuwa ni bora zaidi kuliko 
Sadaka. Vilevile kwa kutoa Zakka na Sadaka, Uisl- 
amu unaufanya uchumi na jamii visiyumbe. 


2. Ulevi 

Vilevi ni vinywaji hatari ambayo hupumbaza 
asili ya binaadamu. Hali halisi ya binaadamu ni 




70. An-Nisa, 4: 160-161. 






Nguzo Za Imani uisrfwsiej 


pale binaadamu anapokuwa makini na hajaele- 
wa. Na haikubaliki binaabamu kutojitambua na 
kusinzia au kuwa mzembe. Hivyo matokeo ya ku- 
poteza umakini mara nyingi ni kuvuka mipaka ya 
Mwenyezi Mungu. Na mwishowe kupata madhara 
ambayo hayakwepeki, kwa wanao olewa. 

Kunywa pombe ni sababu kubwa sana ya fitna 
kwa mtu binafsi na jamii pia. Unywaji wa pombe 
huathiri uwezo wa kufikiri, wakati akili ndio yenye 
utambuzi way ale yatakiwayo yafanyike kwa ajili 
ya dunia. 

Hivyo uwezo wa kufikiri unapopotea, mtu 
huweza kufanya makosa makubwa ambayo ya- 
nalinganishwa na kuwatoa pale inapodondokewa 
na cheche za moto, hivyo nirahisi sana kufufua 
maasi yaliyopo katika ubongo na moyo kama mtu 
atalewa. 

Kupitia pombe na kamari, shetani hupenyeza 
chuki, uadui na uhasama miongoni mwa watu na 
kuwafanya kila mmoja wao kupigana na mwen- 
gine na hivyo kuzuiya watu kuwa mfukara katika 
dunia na akhera pia. Hivyo, shetani huangamiza 
dunia na akhera pia. 

Profesa wa Kirusi, Richinsky alisema maneno 
ya hekma yafuatayo “Shetani huwasubiri katika 
chupa na huondoka kutoka kwenye pombe na 
kuzowea kila walichonacho. Hunyakuwa pia shati 




71. Al-Maida, 5 : 90-91. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


la mwisho walilonalo na kitafunwa cha mwisho 
amhacho mtoto walienae anaweza kula. Zaidi ya 
hayo shetani huwatenganisha watu na familia zao, 
huwafanya watumwa na kutawala afya, utawa, 
dhamira, shangwe na pongezi, utulivu pamoja 
na furaha zao za mapato. Kwanza kahisa hehu 
fikirini ni kiasi gani cha nguvu hupotea katika 
mtiririko wa kutengeneza pombe na vilevi. Pia ja- 
ribu kutathimini ni chakula, vinywaji na vibarua 
kiasi gani hupotea kupita kiasi katika kutengeneza 
Pombe. Jaribu pia kutathimini billion ngapi za kilo 
za mikate, matunda damu, Tini na Zabibu amba- 
zo watu huzipoteza kizembe katika mitambo ya 
kutengenezea pombe, lakini kamwe hapatatokea 
njia za ukosefu wa chakula katika dunia, si chakula 
cha binaadamu tu bali hata cha kulisha wanyama 
kitapatikana. 


Bajeti ya shetani (pombe) katika chupa hai- 
wezi kujulikana ukamilifu wake. Hii ni kwa saba- 
bu wale wamfuatao shetani (walevi) hulipa kodi 
yote kutumia pombe lakini watu haohao hujik- 
ongoja na kwenda kulipa Jdle walichoazima kwa 
wengine (deni). Shetani maranyingi hulipa hela 
timilifu (hapohapo) madeni yote hata kama mtu 
hana hela ya kutosha kulipa huweza kuiba, kuuwa 
au hata kuuza heshima au utawa wake au familia 
yake lakini yote hii ni kuhakikisha kuwa analipa 
kodi ya shetani (kupata hela ya pombe) 




Kwa sababu ya pombe maisha ya watu wen- 





Nguzo Za Imani uisrfwsiej 


gi wenye hadhi na heshima yameharihika. Watu 
hawa mara nyingi wamekuwa wakipoteza heshi- 
ma zao. Pomhe na vilevi vimeangamiza afya pia 
za matumaini ya watu wakuhwa. Hii ni kama sauti 
na majengo makuhwa amhayo hayawezi kujengwa 
juu ya majitaka, hivyo ni vigumu makuhaliano au 
maisha ya katika Taifa la pomhe na vilevi. Hivyo 
kazi ya kulitengeneza Taifa na kulifanya kuwa zuri 
linahitaji kulizindua Taifa kwanza kutoka katika 
hali hii ya hatari. 

Kulingana na ripoti ya hivi karihuni ya shiri- 
ka la afya duniani (W. H. O) inayojumuisha nchi 
thelathini uuaji wa hinaadamu ni 85% amhapo 
60%-70% ni mauaji yatokeayo ndani ya familia ya 
mtu mwenyewe, uhakaji ni 50%, uvamizi ni 50%, 
vurugu za kifamilia ni 70%, utoro kazini ni 60% 
na 40%-50% ni magonjwa ya akili yatokanayo na 
pomhe. Halikadhalika 90% ya watoto wa walevi 
huugua magonjwa ya akili. Pia kuna uwezekano 
mkuhwa wa mwanamke mlevi kuzaa mtoto mwe- 
nye ulemavu kwa 35%, hii ni kwa sahahu pomhe 
huzuia ukuaji wa mtoto tumhoni kwa mama yake 
na hata haada ya kuzaliwa, pia pomhe husahahi- 
sha mtindio wa uhongo, kutoongezeka urefu na 
matatizo mengine ya kitahia. Tangu kuanza kwa 
ulevi watoto wa walevi wamekuwa wakiishi katika 
familia zenye ugomvi na vurugu zisizoisha, kuna 

72. Grigory Petrov, Ideal Ogretmen (7he Ideal Teacher), 
Istanbul 2005, uk. 48-52. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


uwezekano mkubwa wa kuongezeka kwa mmon- 
yoko wa hisia na matatizo ya kitabia, hivyo watoto 
wengi katika familia hizi hukosa mafanikio shu- 
leni na katika maisha pia. 

Kutokana na ripoti ya ofisi ya Serikali ya 
kingereza, mzigo wa mapigano, majeraha na gha- 
rama za hospital na vinginevyo vinavyotokana na 
pombe katika uchumi wa kiingereza wa mwaka 
hufikia billioni 30 za dola za marekani. 

Mtume (s.a.w) aliamrisha “Kamwe usinywe 
pombe kwa sababu, pombe ni mama wa maasi 
yote na fitna”. (Ibn Majah, Ashriba, 1). Pia Mtume 
alisema “Kama wingi wa kitu kitamfanya mtu 
anywe basi hata kidogo chake pia ni haramu” (Abu 
Dawud, Ashriba, 5/3861; Tirmidhi, Ashriba, 3/1865). 

Kwa sababu hii, mtu asidanganywe na wale 
wasemao “Hakuna madhara kwa kunywa kiasi 
kidogo cha pombe kwani hakimsababishii mtu 
kulewa”. Imeelezwa watu kuwa kama wingi utasa- 
babisha ulevi hata uchache pia umeharamishwa, 
kwani Uislamu unajikinga na uasi katika nyanja 
zote kwa kufunga mipaka ya dhambi na hautilii 
maanani ufumbuzi wa nadharia ambao hauendani 
na vitendo katika maisha. Pia Uislamu umeweka 

73. Musa Tosun, Article: “Icki” (Alcoholic Drinks), Diyanet 
Islam Ansiklopedisi - Encyclopedia of Islam (Republic of 
Turkey, Presidency of Religous Alfairs), XXI, p. 463. 

74. The Guardian, Saturday March 27 2004, “Sobering 
thoughts about a claim” Sean COUGHAN. 






Nguzo Za Imani uisrfwsiej 


makatazo (umeharamisha) kwa hekma kwao ili 
kuwatia hofu na kuwapa adhahu wanayostahiki 
kwa kukiuka makatazo haya. Hali hii inaonyesha 
jinsi gani Uislamu unavyomthamini mwanaad- 
amu na kumkumhatia kwa huruma naupole usio 
kifani. 


3. Uzinzi 

Uzinifu na ufuska mara nyingi huonekana 
kama ni makosa na kinyume cha tahia za kufikiri 
za wanaadamu, maadili, mifumo ya sheria na dini 
zote. 

Ufuska husahahisha kuchanganyika kwa ma- 
tahaka ya damu na familia na (kuvunja) kuacha, 
kuharihu vitu kama udugu, ujirani na urafiki. Vi- 
levile kuhatarisha mizizi ya Imani na uadilifu ka- 
tika jamii. Tahia hizo humfanya hinaadamu kuwa 
mtumwa wa matamanio ya kimwili, kujizalilisha 
na kupoteza hadhi. 

Uzinifu na ufuska pia unamadhara mengi 
kwa afya, wanaouendekeza wameweza kufa kwa 
magonjwa ya zinaa yanayoamhukizwa kama kas- 
wende na kisonono. Pia ukimwi amhao katika du- 
nia yetu ya leo hauna kinga umeweza kuenea sana 
kwa njia ya uzinifu. 

Mwenyezi Mungu (s.w) anawapenda waja 
wake sana na hawapendi wadhurike, Na kwa saha- 





Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


bu hii ametukataza tusiikurubie zinaa na hakusema 
tusiifanye. Hii tunaiona kwenye aya zifuatazo Su- 
ratul (A1 an-am 6: 151) “Sema (waambie): Njooni 
nikusomeeni aliyokuharimishieni Mola wenu (na 
aliyokuarimishieni si yale ya uongo mnayojidai 
nyinyi kuwa Mungu amekuamrisheni) : ya kwam- 
ba msimshirikishe na chochote. Na wafanyieni 
wema wazazi wenu. Wala msiwauwe watoto wenu 
kwa sababu ya umaskini. Sisi tunakupeni riziki 
nyinyi na wao pia. Wala msikaribie mambo ma- 
ovu yaliyo dhahiri na yaliyo siri. Wala msimwue 
mtu ambaye Mwenyezi Mungu ameharumisha 
(kuuawa), ila ikiwa (imetokea) haki (ya kuuawa). 
Amekuusieni haya ili mpate kuyatia akilini” (mya- 
fuate). Na katika Suratul (Al-Isra 17: 32) ambayo 
inasema “Wala msikaribie Zinaa. Hakika hiyo ni 
uchafu (mkubwa) na ni njia mbaya (kabisa). 

Kwa hiyo mtu lazima ajiweke mbali na maba- 
ya yote yanayoweza kusababisha uzinifu. Mtume 
(s.a.w) anaelezea jinsi gani uzinifu na ufuska jinsi 
gani unavyoudhuru moyo hata kwa kuangalia tu 
harakaharaka. 

“Kiongozi katika yale aliyokatazwa ni mion- 
goni mwa mishale ya sumu ya shetwani. Atakae- 
jiweka mbali na makatazo, kwa hofu atakuwa 
amemuheshimu (mtukuza) Mwenyezi Mungu, 
Hivyo Mwenyezi Mungu atamzawadia imani am- 
bayo utamu wake hata uhisi katika moyo” (Hakim, 
IV, 349/7875, Haythami, VIII, 63). 






Nguzo Za Imani uisrf-sssiej 


Kwa sababu hii Uislamu ukachukua tahad- 
hari kama vile wanaume na wanawake kujihifadhi 
kama ilivyoelezwa katika dini, kuwa mbali na ta- 
bia ambazo zinaweza kutoa umakini wao, kukaa 
falagha kati ya mwanamme na mwanamke na ku- 
jilinda na uzinifu katika jamii. Na hi indo maana, 
kuangalia kwa matamanio au uhusiano wa karibu 
ambao unaweza kusababisha fikra za watu kwen- 
da katika njia isiyo sahihi imechukuliwa kama 
njia mmojawapo ya kusababisha ufuska. Uislamu 
haukusimamia hapo tu bali umetoa majukumu 
kwa familia na jamii kuelimisha watoto, kutofan- 
ya uzembe watoto wanapofikia umri wa kuoa au 
kuolewa labda kuwe na umuhimu, kufanya ndoa 
rahisi na kushikflia dini ya Mwenyezi Mungu na 
maadili yawe hai katika jamii kama inavyowezwa 
kukusanywa kutoka katika mafunzo mbalimbali 
lengo la Uislamu si kumuadhibu mwenye ha- 
tia bali ni kuwasaidia watu waweze kuishi katika 
ulinzi na utulivu kwa kulinda mazingira ya uhalifu 
kwa kuunda jamii. 

Pamoja na hayo katika historia ya Uislamu, 
Adhabu za uzizi na ufuska zimeonekana mara 
chache. Pamoja na madhambi hayo yaliyoored- 
hesheshwa juu, Uislamu pia umekataza dhambi 
zifuatazo; 

Kuuwa, kufanya mazingaombwe (miujiza), 
unyanyasaji, uongo, usengenyaji, uhaini, kuka- 
shifu, wizi na kamari. 


75. Bukhari, Shehadat, 10; Vasaya, 23; Muslim, Birr, 55, 56; 






uisrt-ssteu Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


D. MAZINGIRA, USAFI NA MAJI KATIKA 
UISLAMU 


I. Mazingira 

Mwenyezi Mungu anasema kuwa amekiweka 
kila kitu katika mazingira ili wanadamu wapate 
kunufaika nacho. Ili kumshukuru ipasavyo kwa 
jamho hili, tunatakiwa kuyaendea mazingira yetu 
kwa kufahamu kuwa tumepewa kama amana na 
tunawajihika kwa hayo. 

ili ktokuwa waharihifu wa mazingira au kua- 
miliana nayo vihaya au kuyatumia ovyo na hati- 
maye kuwa na madhara kwetu, Mwenyezi Mungu 
anatueleza: 

“Ufisadi umedhihiri bara na baharini kwa iliyo 
yafanya mikono ya watu, ili Mwenyezi Mungu aw- 
aonyeshe baadhi ya waliyo yatenda. Huenda wak- 
arejea kwa kutubu.” (Ar - Rum, 30: 41) 

Kwa hakika, Mwenyezi Mungu alikwishaele- 
za tangu awali kuwa “Na mhingu ameziinua, na 
ameweka mizani, Ili msidhulumu katika mizani.”^^ 
Lakini hinadamu hawakutii na sasa wanahangai- 
ka. 

Abu Dawud, Adab, 35/4875; Ahmad, III, 154, 135. kwa 
maelezo ya ziada tazama Murat Kaya, Efendimiz’den 
Hayat Ol^uleri (Crietria for Life from our Master the 
Prophet), Istanbul 2007, uk. 308-458. 

76. Ar-Rahman, 55: 7-8. 






Nguzo Za Imani uisrfwsiij 


Kwa kuakisi utulivu na uzuri ndani ya moyo 
wake, Mwislamu huamiliana na binadamu wen- 
gine, wanyama, mimea na hata viumbe visivyoku- 
wa hai, kwa namna nzuri. Anakuwa makini juu ya 
kutokiumiza kiumbe kingine. Siku moja, jeneza 
lilipita jirani na Mtume (s.a.w) akasema: 

“Ama amepata pumziko, au watu wamepum- 
zishwa naye”. Maswahaba wakamuuliza: 

“Ewe Mtume wa mwenyezi Mungu, unamaan- 
isha nini uliposema Ama amepata pumziko au 
watu wamepumzishwa naye?” Mtume (s.a.w) 
akasema: 

“Muumini anapofariki dunia, hupumzika dhi- 
di ya uchovu na wasiwasi wa duniani na kupata 
rehma ya Mwenyezi Mungu. Mtenda dhambi au 
muovu anapokufa, watu, ardhi, miti na wanyama 
hupumzika kutokana naye, na kuwa na amani.” 
(Bukhari, Rikak, 42; Nesai, Cenaiz, 48; Ahmed, V, 
296, 302, 304) 

Binadamu wanatakiwa kuepuka vitu vina- 
vyoweza kuwaudhi wengine mahali popote na ka- 
tika mazingira yoyote. 

Kuchafua na kuharibu ardhi, maji, hewa na 
mazingira ya mji na kijiji tunayoishi ndani yak 
eni kitendo kisicholingana na heshima na utu wa 
mwanadamu. Matendo hayo yanaonyesha ku- 
towajali wengine wala kujijali. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


Waislamu wanafundishwa kuzingatia kuwa 
watu wengine wanaweza kudhurika na uzuri 
wa kiasili unaweza kuharibika kutokana na 
uchafuzi wao. Wanazingatia jambo hilo kama 
sharti la kuwa muumini kamili ili kuepuka ku- 
tupa taka ovyo baada ya kula. Taka hizo ni kama 
vile mbegu na njugu, chupa, makopo, kara- 
tasi, ufungaji, na mambo mengine ambayo hu- 
wakera binadamu na wanyama katika mitaa, 
njia, na maeneo ya matembezi. Bwana wetu 
Mtume (s.a.w) alichukulia kuondosha vitu vina- 
vyoweza kuwadhuru watu kama vile mti au mwiba 
unaoweza kuwaudhi wapita njia, kuwa ni katika 
imani, na akatueleza kuwa Mwenyezi Mungu 
hawapendi wale wenye kuwaudhi wengine. Muaz 
bin Anas (r.a) anasimulia: 

“Nilikuwa katika safari ya kijeshi pamoja na 
Mtume (s.a.w). Askari walibana eneo la kambi na 
kuziba njia. Mtume (s.a.w) alipoliona hili akamtu- 
ma mtu akawatangazie askari maneno yafuatayo: 

“Mwenye kumzuia mtu au kuziba njia (au ku- 
muudhi muumini), mtu huyo hana thawabu yoyote 
ya jihadi” (Abu Dawud, Jehad, 88/2629; Ahmad, III, 441) 

Hapa, Mtume (s.a.w) alitangaza kuwa ni 
makosa kuziba maeneo na mitaa bila sababu ya 
muhimu au kuwaudhi waja wa Mwenyezi Mun- 
gu bila sababu yoyote na kwamba watakaofanya 





77. Muslim, Iman, 58. 






Nguzo Za Imani uisrfwsiej 


hivyo hawatapata thawabu za Mwenyezi Mungu. 

Kwa sababu hii, ni lazima kuepuka matendo 
yanayoweza kuwaudhi watu kama vile kutupa 
takataka ovyo, kutema mate katika maeneo ya 
umma, kuegesha vyombo vya usafiri bila mpan- 
gilio, au kuweka vitu njiani vitakavyowafanya 
wapita njia wapate tabu. Waislamu, sio tu kwamba 
walikuwa makini kuhusu suala la kutoudhi vi- 
umbe vingine, bali pia waliwahudumia viumbe 
wengine hai kama viumbe wa Mwenyezi Mungu. 
Mwandishi maarufu wa Kifaransa, Montaigne 
anaeleza kuwa “Waislamu wa Kituruki walianzi- 
sha hata taasisi na hospitali kwa ajili ya wanyama.” 
Guer, mwanasheria wa Kifaransa aliyezuru Dola 
ya Uthmaniyyah katika karne ya 17, anataja hospi- 
tali moja iliyoanzishwa kwa ajili ya paka na mbwa 
wagonjwa mjini Damascus. Kuhusu aina hizi za 
taasisi, Prof. Dr. Sibai anatueleza yafuatayo: 

“Katika utamaduni wa zamani wa taasisi, ya- 
likuwepo maeneo ya kutibu na kuwapa chakula 
wanyama wagonjwa. Eneo la Green Field (likiju- 
likana sasa kama city field mjini Damascus) ili- 
kuwa ni eneo lililotolewa sadaka kwa ajili ya ku- 
walisha wanyama wabebao mizigo waliotupwa na 
wamiliki wao kutokana na kupungua nguvu yao ya 
kufanya kazi. Wanyama hao walikuwa wakilishwa 
hapo mpaka wanapokufa. Miongoni mwa taasisi 
za mjini Damascus, palikuwa na maeneo ambayo 
paka walikuwa wakipata chakula, kupumzika na 





Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


kutembea tembea. Hali ilikuwa hivyo, kiasi kwam- 
ba palikuwa na mamia ya paka waliokuwepo mah- 
ali hapo kila siku na ambao hawakuwa na matatizo 
ya kupata chakula chao cha kila siku.” 

Dini ya Uislamu iliyoweka umuhimu mkubwa 
kiasi hicho kwa viumbe hai, unaamiliana na miti 
na mimea kwa uangalizi wa hali ya juu. Mtume 
(s.a.w) anasema: 

“Hata kama Kiyama kimetokea na mmoja 
wenu akawa na mbegu mkononi mwake, basi aki- 
weza aipandikize kabla ya dunia kufikia kikomo” 
(Ahmad, III, I9I, 183) 

Abu Darda (r.a), ambaye ni miongoni mwa 
maswahaba wanaoheshimika alikuwa akipanda 
mti. Mtu mmoja alimkaribia na kumshangaa huku 
akisema: 


“Pamoja na kwamba wewe ni miongoni mwa 
maswahaba wa Mtume (s.a.w), unajitaabisha kwa 
kupanda mti? Abu Darda (s.a.w) akamjibu: 

“Taratibu, usinihukumu haraka kiasi hicho! 
Nilimsikia Mtume (s.a.w) akisema kwamba: 

“Iwapo mtu atapanda mti na kiumbe yeyote 
wa Mwenyezi Mungu akala kutoka katika matunda 
ya mti huo, hiyo itakuwa kama sadaka.” (Ahmad, VI, 
444. Tazama: Muslim, Musakat, 7). 




Sehemu nyingine Mtume (s.a.w) anasema: 
“Mwenye kukata mti (wenye kivuli) wa sidre 





Nguzo Za Imani uisrfwsiej 


(bila sababu nzuri), Mwenyezi Mungu atakiburuta 
kichwa cha mtu huyo mpaka motoni.” (Abu 

Dawud, Adab, 158-159/5239) 

Mtume wetu (s.a.w) alilikataza jeshi kukata 
miti, kuharibu mbogamboga, na kuuwa mnyama, 
kwa kutangaza kwamba Madina, Taif na Makka, 
ni maeneo matakatifu (yasiyoruhusiwa kufanya 
hayo).^® Tena kuhusu mazao ya shamba la kabila la 
Banu Haritha, alisema: 

“Mwenye kukata mti kutoka katika shamba 
hili atapaswa kupanda mti mwingine!”^^ 

Kwa njia hii Mtume (s.a.w) alitengeneza jamii 
yenye huruma na heshima kwa viumbe wote kwa 
kuendelea kuwausia kulinda na kutunza mazin- 
gira yetu. Hotuba ya Khalifa wa kwanza, Abu Bakr 
(r.a) kwa askari wake wakati wakijiandaa kwa ajili 
ya safari ya kijeshi, nayo pia inathibitisha hili: 

“Msifanye khiyana, kupora nyara za vita, ku- 
watesa watu, msikatekate viungo vya mwili kama 
vile maskio na pua; msiue watoto, wazee wala wa- 
nawake! Msikate miti ya mitende wala msiichome 

78. Abu Dawud, Manasik, 96; M. Hamidullah, Islam Pey 
gamberi (Prophet oflslam), Istanbul 2003, I, 500; a.mlf., 
el-Vesdik, Beirut 1969, uk. 236-238, 240; Ali Riza Temel, 
“islam’a Gore Insan Qevre ili§kisi” (The Relationship 
between Man and Environment according to Islam, Insan 
ve ^evre (Man and Environment), uk. 77. 

79. Belazuri, Fiituhu’l-biildan, Beirut 1987, uk. 17; Ibrahim 
Canan, Islam ve f^evre Sagligi (Islam and Environmental 
Health), Istanbul 1987, uk. 59-60. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


moto. Msikate miti ya matunda; msichinje kondoo, 
ngbmbe na ngamia zaidi ya wale mtakaowahitajia 
kwa chakula! Mtakutana na watu waliojifungia ka- 
tika nyumba za watawa na wanajishughulisha na 
ibada: waacheni na ibada yao ...” 

Comte de Bonneval aliuona umakini huu 
kwa Waislamu na kusema kwa mshangao, “Ili- 
wezakana hata kuwashuhudia Waturuki katika 
Dola ya Othmaniyyah waliokwenda mbali zaidi 
na kuzuia miti isiyokuwa na matunda isinyauke 
kutokana na joto kali, wakajitolea pes ana kuwa- 
ajiri watu wa kuimwagilia miti hiyo kila siku.” 


2. Usafi 

Uislamu unahamasisha usafi wa kimwili na 
kimaadili na kutufundisha namna ya kuufikia 
usafi huo. Qur’an Tukufu inasema: 

“...Mwenyezi Mungu huwapenda huwapen- 
da wanaojisafisha.” (Baqara, 2: 222). Pia Mtume 
(s.a.w) anasema: 

“Hakika Mwenyezi Mungu ni msafi na ana- 
penda usafi.” (Tirmidhi, Adab, 41/2799). 

Tunashuhudia jinsi Mtume (s.a.w) alivyotilia 
msisitizo wa hali ya juu kwenye aina zote za usafi 





80. Beyhaki, es-Sunenul-kubrd, DC, 85; Ali el-Miittaki, Kenz, 
namba: 30268; Ibnu 1-Esir, el-Kamil, Beirut 1987, II, 200. 






Nguzo Za Imani uisrfwsiej 


katika kipindi chote cha maisha yake. Kwa mfano, 
anapokwenda msikitini, anapokwenda kwa watu, 
au kumtembelea rafiki, alikuwa akizingatia sana 
kuvaa mavazi nadhifu, kuvaa mavazi ya staha, na 
kutokula kitu kinachotoa harufu kali inayoweza 
kuwaudhi wengine kama vile vitunguu. Abu Kur- 
safah (r.a) aliyelishuhudia hili anasimulia: 

“Siku moja mama yangu, shangazi yangu pa- 
moja na mimi tulikwenda kwa Mtume (s.a.w) kula 
kiapo cha utii kwake. Tulipoondoka, mama na 
shangazi yangu wakaniambia: 

“Hatujawahi kumuona yeyote mfano wa mtu 
huyu! Hatumjui yeyote mwenye wajihi mzuri, am- 
baye mavazi yake ni nadhifu na maneno yake ni 
laini kama huyu. Ni kana kwamba nuru ilikuwa 
ikitoa kinywani mwake.” (Haythami, VIII, 279-280) 

Uislamu ulileta mfumo uliojengeka kwenye 
misingi ya usafi, utakasifu na wema. Bwana wetu 
Mtume (s.a.w) anasema: “Usafi ni nusuya imani.”^^ 

Karibu vitabu vyetu vyote vya hadith na she- 
ria za Kiislamu vinaanza na mada ya usafi. Kama 
msingi wa dini yetu, baadhi ya matendo ya ibada 
hayaruhusiwi na hayakubaliki bila kuanza kusafi- 
sha mwili na eneo la ibada husika. Katika mada 
hii, taratibu za kwenda bafuni zimesisitizwa. Ime- 
amriwa kwamba hakuna uchafu unaotakiwa kuwa 
kwenye mavazi ya Mwislamu na iwapo atadon- 


81. Muslim, Taharah 1. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


dokewa na uchafu anatakiwa kuusafisha kikamili- 
fu. Mtume (s.a.w) aliwataka wafuasi wake kuwa 
makini na suala hili pale aliposema: 

“Adhabu nyingi za kaburi zinatokana na kuto- 
jali kujisafisha dhidi ya mkojo.” 

Uislamu unaagiza kuosha viungo mhalimhali 
vya mwili angalau mara tano. Viungo hivyo ni 
kama vile mikono, kinywa, uso, kichwa, maskio, 
shingo na miguu, viungo amhavyo hupatwa zaidi 
na uchafu na vijidudu. Mtume (s.a.w) anasema: 
“Ufunguo wa pepo ni swala, na ufunguo wa swala 
ni usafi.” “ 

Hivyo, Uislamu umeainisha usafi ambao kila 
mtu anatakiwa kuufanya kama ibada, kwa maana 
kwamba, pindi watu watakapofanya matendo ya 
usafi, vilevile watakuwa na hisia ya kufanya ibada. 

Suala jingine ambalo Mtume (s.a.w) aliliwe- 
kea mkazo ni usafi wa kinywa. Ni kwa sababu hii 
kwamba, aliwausia watu watumie miswaq (mswa- 
ki) katika nyakati mbalimbali na hususan kabla ya 
kufanya udhu.®"* Vile vile aliwausia Waislamu ku- 
ongeza Baraka ya chakula kwa kuosha mikono yao 
kabla na baada ya kula.*® 

Kutahiriwa, kunyoa kinena, kusafisha kwapa, 
kupangilia ndevu na kupunguza masharubu ni 

82. Ibn-i Majah, Taharah, 26. 

83. Ahmad, III, 340. 

84. Bukhari, Jumuah, 8; Temenni, 9; Sawm, 27; Muslim, 
Taharah, 42. 

85. Tazama Tirmidhi, At’imah, 39/1846. 







Nguzo Za Imani uisrfwsiej 


miongoni mwa kanuni za tabia njema na usafi am- 
bao Mtume (s.a.w) aliufundisha kwa ajili ya mahi- 
taji ya miili yetu. “ 

Kama ambavyo Mtume (s.a.w) alikuwa ma- 
kini kwenye usafi wa mavazi, ndivyo alivyokuwa 
makini kwenye unadhifu na umaridadi wake 
kwa kiwango hicho hicho. Siku moja alipokuwa 
akiswali, mtu mmoja ambaye hakuwa nadhifu 
aliingia. Mtume (s.a.w) akamuashiria kwa mkono 
wake kuziweka sawa nywele na ndevu zake.®^ 

Mtume (s.a.w) hakupenda mavazi yake yatoe 
harufu mbaya. Siku moja aliivua nguo iliyotoa ha- 
rufu ya pamba kutokana na jasho. Bibi Aisha (r.a), 
aliyesimulia hili, naye anatueleza kuwa Mtume 
(s.a.w) alikuwa akipenda harufu nzuri.®* 

Maswahaba watukufu wa Mtume (s.a.w) ni 
watu waliosimama juu ya miguu yao wenyewe. 
Walikuwa wakifanya kazi mpaka unapofika wakati 
wa Swala ya Ijumaa (Salat al-Jumuah), na wakaa- 
cha kazi zao na kuja kuswali. Harufu ya miili yao 
huwenda iliakisi hali hii, hivyo Mtukufu Mtume 
(s.a.w) akawaambia: “Kwa nini msioge siku ya Iju- 
maa!” (Bukhari, Jumuah 16, Buyu 15; Muslim, Jumuah 6) 

Waislamu huiandika hadith isemayo “Usafi ni 
nusu ya imani” katika mfumo wa sanaa ya ka- 

86. Bukhari, Libas, 63-64. 

87. Muwatta’ Shaar, 7; Bayhaqi, Shuab, V, 225. 

88. Abu Dawud, Libas, 19/4074. 

89. Muslim, Taharah, 1. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


ligrafia na kuzitungika kwenye kuta za nyumba na 
misikiti yao. Swala hili hulifanya kwa bidii sana. 
Msanifu maarufu “Mimar” Sinan alijenga hoteli 
za umma, magodoro ya mipira, sehemu za maji ya 
kunywa, na mabafu ya umma katika kila kona ya 
Dola ya Uthmaniyyah kwa ajili ya ustawi, faraja, 
usafi, kuwarahisishia waumini. Katika jamii za Ki- 
islamu, ili usafi ukamilike, mabafu ya umma yali- 
jengwa kila mahali ikiwemo vijijini. 

Nyumba za Waislamu ni safi moja kwa moja. 
Hawaingii ndani ya nyumba wakiwa wamevaa vi- 
atu. Kilakona ni safi sana kiasi kwamba inawawea 
rahisi kutekeleza ibada. Hakuna kitu kama vile 
“kutunza mbwa” nyumbani. Hawaruhusu hata 
ndege kuingia katika nyumba zao. M. de Thevenot 
anasema yafuatayo kuhusu usafi na unadhifu ka- 
tika jamii za Waislamu: 

“Waturuki wanaishi kwa siha nzuri na ni mara 
chache sana kuugua. Hawana matatizo yoyote ya 
figo, na maradhi mengine mengi yanayoonekana 
katika nchi zetu hayaonekani hapa, hawayajui 
hata majina ya magonjwa haya. Nadhani sababu 
ya ukamilifu wa siha yao ni tabia yao ya kuoga 
mara kwa mara na kula na kunywa sana. Wanaku- 
la kidogo sana. Wanachokula hakina mkusanyiko 
wa vitu vingi kama vile vinavyoliwa na Wakristo.”®° 

Mtume (s.a.w) alikataza vikali uchafuzi wa 

90. M. De Thevenot, Relation d’un Vogaye Fait au Levant, 
Paris,1665, uk. 58. 









Nguzo Za Imani uisrfwsiij 


mitaa ambayo watu hupita, maeneo ambayo watu 
hupumzika, chini ya miti, kwenye kuta, na mahali 
popote watu wanapopumzika na kubarizi. Siku 
moja, aliona makohozi kwenye ukuta wa msikiti 
uliokuwa umeelekea upande wa Makkah. Akayas- 
afisha yeye mwenyewe. Alichukizwa na kitendo 
hicho kichafu, na hasira yake ilionekana wazi 
usoni mwake.®^ Katika hadith nyingine tukufu, 
Mtume (s.a.w) anasema: 

“Nilionyeshwa matendo mema na mabaya ya 
wafuasi wangu. Kuondosha kitu kibaya njiani, nili- 
liona kaatika matendo mema. Kutema mate seh- 
emu ya kuswalia na kutoyasafisha, nililiona katika 
matendo mabaya.” 

Hadith hii imezungumzia kutema mate msi' 
kitini. Kwa kuwa msikitini ni mahali pa kumuabu- 
du Mwenyezi Mungu, ni mahali pia ambapo watu 
walikusanyika. Waumini watakaokuwa makini 
na usafi wa mahali hapa, wataonyesha umakini 
mkubwa katika usafi wa maeneo ambayo watu 
huyatumia kama njia, barabara na mitaa wanayo- 
pitia. Kuyafanya maeneo haya kutokuwa na vitu 
vyenye madhara na kuyafanya kuwa safi ni mion- 
goni mwa maamrisho ya Uislamu. Mtume (s.a.w) 
alisisitiza sana juu ya jambo hili. Omar (r.a) ali- 

91. Muslim, Masajid, 52; Beyhaki, es-Sunenu’l-kubra, I, 255. 

92. Muslim, Masajid, 58. Katika zama hizo msikitini 
hapkuwepo na mazuha, kapeti na mfano wake, na 
sakafu ilikuwa ni mchanga. Kwa sababu hii, kuna baadhi 
waliokuwa wakitema mate sakafuni. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


pomteua Abu Musa al - Ashari kuwa gavana wa 
Basra, aliliorodhesha suala la usafi wa mitaa kuwa 
miongoni mwa majukumu yake.®^ 

Kwa mujibu wa simulizi moja, mfuasi mmoja 
wa dini ya Zoroasta alikuwa akidaiwa na Imam 
Azam Abu Hanifa. Abu Hanifa alikwenda nyum- 
bani kwa mtu huyo kwa ajili ya kufuatilia deni lake. 
Alipofika mlangoni, aligundua kuwa viatu vyake 
vilikuwa na uchafu. Alipokung’uta viatu vyake, 
uchafu ulirukia ukutani mwa nyumba ya Mzoro- 
asta huyo. Akiwa amechanganyikiwa na kutojua la 
kufanya, Abu Hanifa alijisemea mwenyewe: 

“Nikiuacha ukuta katika hali hii, nitaufanya 
uwe na muonekano mbaya, lakini nikiusafisha, 
rangi ya juu itabanduka!” 

Aligonga mlango na kumwambia mtumishi: 

“Tafadhali mweleze bwana wako kuwa Abu 
Hanifa anasubiri mlangoni. Mtu huyu alipopata 
taarifa ya ujio wa Abu Hanifa akidhani kuwa ame- 
kuja kufuatilia deni lake, alianza kumtaka radhi. 
Lakini Abu Hanifa akasema: 

“Hilo deni sio muhimu sasa hivi” na akamuu- 
liza jinsi atakavyoweza kuusafisha ukuta baada 
ya kumueleza kilichotokea. Mzoroasta huyo ali- 
athirika sana kwa kitendo hiki kizuri na cha bu- 
sara, akasema: 

“Kwanza acha nianze kuutakasa moyo wan- 





93. Darimi, Muqaddimah, 46. 






Nguzo Za Imani uisrf-sssiej 


gu!” na akasilimu hapohapo.®'* 


3. Maji 

Maji ni nyenzo muhimu kwa ajili ya usafi na 
mazingira mazuri. Muhimu kuliko yote ni kuwa, 
uhai wa dunia unategemea maji. Maji ni uhai na 
ndio msingi wa viumbe vyote hai. Qur’an Tukufu 
inasema kwamba: 

“Tuliumba kwa maji kila kilicho hai” (An 

Nur, 24:45; A1 Anbiya, 21:30) 

Mwenyezi Mungu ameyapa maji sifa maalu- 
mu ili waja wake waweze kuyatumia. Miongoni 
mwa sifa na tabia hizo ni kama ifuatavyo: 

1. Kutokana na hali ya maji kuwa jinsincha 
(umbinikizo), yana uwezo wa kufuta michangan- 
yiko ya kikaboni na isiyokuwa ya kikaboni. 

2. Tofauti na michanganyiko mingine, hali 
kuu ya maji sio mada yake ngumu - barafu - bali 
ni hali yake ya kioevu ya nyazi joto 4+. Kwa sa- 
babu hii, maji huganda katika bahari, ziwa n.k ku- 
toka juu kwenda chini, sio kutoka chini kwenda 
juu. Hili huzuia viumbe wanaoishi katika maji wa- 
sigande kutokana na barafu inayopatikana upande 
wa juu wa maji. 


94. Fahruddin er-Razi, Mefatihu’l-Gayb (at-Tafsiru’l-Kabir), 
Beirut 1990,1,192. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


3. Mchanganyiko ulio karibu na maji ni hai- 
drojeni salfaidi - hydrogen sulphide - (H^S), na 
wakati ni nzito mara mbili zaidi ya maji, ipo katika 
mfumo wa gesi iwapo katika hali joto ya chum- 
bani. Pia ni gesi yenye harufu na yenye sumu.®® 

Qur’an Tukufu inayataja maji mara kwa mara. 
Inazungumzia jinsi mvua inavyokuwa, hatua za 
mabadiliko ya mawingu kuwa mvua, jinsi mvua 
inavyoteremka ardhini kwa kipimo sahihi na kuu- 
pa uhai udongo uliokufa, maji ya chini ya ardhi, 
mzunguko wa maji na usafishaji wa maji macha- 
fu.®® Inaashiria umuhimu wa Baraka hizi na kuiita 
mvua kuwa ni “rehma.” 


Waislamu, wanaotambua thamani ya maji, 
huweka umuhimu mkubwa kwenye huduma ya 
maji na kuwaombea wale wanaowapa maji kuwa 
“wasafi kama maji!” Hasa, kuwapa maji na 
chakula watu waliokuja kwenye hijja huchukuliwa 
kuwa ni heshima kubwa na jukumu muhimu. 


Abbas (r.a), amiyake Mtume (s.a.w), alikuwa 
na shamba katika mji wa Taif Kabla na baada ya 
Uislamu, alikuwa akiwaletea zabibu na maji ya Za- 
mzam watu waliokuja kuhiji. Baada ya kifo chake. 




95. Docent Dr. §akir Kocaba§, Kur an’da Yaratili§ (Creation 
in the Quran), Istanbul 2004, uk. 157. 

96. An Nur, 24: 4; Az Zukhruf, 43 : 11; Az Zumar, 39:21; 
Waqiah, 68-70; An Naziat, 79:31; Furkan, 25:48. 

97. A1 Araf, 7:57; Shurah, 42:28. 






Nguzo Za Imani uisrtwsiej 


watoto na wajuu zake walikuwa wakifanya hivyo 
hivyo.^® 

Siku moja Mtume (s.a.w) alipita kwenye Kaa- 
ha tukufu amhapo maji na chakula vilikuwa viki- 
tolewa hure, akaomha kupatiwa kinywaji. Ahhas 
(r.a) akamwamhia mwanaye: 

“Fadhl! Nenda kwa mama yako na mletee 
(kinywaji maalumu) Mtume (s.a.w)!” Bwana Mtu- 
me (s.a.w) akasema: 

“Nipe katika kinywaji hiki ambacho kila mtu 
anakunywa!” Ahhas (r.a) akasema: 

“Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, wakati 
mwingine mikono ya watu hugusa kinywaji hiki.” 
Mtukufu Mtume (s.a.w) akasema: 

“Sawa, nipate kinywaji ambacho kila mtu ame- 
kunywa!” akanywa kinywaji cha kawaida alichope- 
wa na Ahhas (r.a). Kisha Mtume (s.a.w) akaelekea 
kwenye kisima cha Zamzam. Familia ya Ahhas 
(r.a) nikuwa ikivuta maji kutoka kisimani na ku- 
wapa mahujaji. Mtume (s.a.w) aliwasifu akisema: 

“Enyi watoto wa Ahdulmuttalih, chimhe- 
ni maji! Mnafanya jamho jema!” Kisha Mtume 
(s.a.w) akasema: 

“Lau ningejua kwamba watu wasingekusan- 
yika pamoja nanyi na kujaribu kufanya mfanyavyo 
(kama nilivyofanya mimi pia), ningeshika kamba 
ya kisima kama hivi (akiashiria bega lake tukufu) 


98. Ibn-i Hisham, IV, 32; Ibn-i Sa’d, II, 137; Waqidi, II, 838. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


na kuchimba maji kama mnavyofanya.” (Bukhari, 
Hajj, 75) 

Mtume (s.a.w) alielezea fadhila ya kuwapa 
maji watu kama ifuatavyo: 

“Siku ya Kiyama, mtu aliyehukumiwa kwenda 
mtoni atakutana na mtu atakayekwenda peponi na 
kusema: 

“Ewe fulani! Je wakumbuka kwamba uliomba 
maji nikakupaf’dtaomba uombezi. Muumini huyo 
atamuombea mtu huyo. Mtu mwingine atakutana 
mtu wapeponi na kusema: 

“Unakumbuka siku fulani nilikupa maji kwa 
ajili ya udhu?”ataomba uombezi naye atapewa. 
Tena mtu mwingine aliyehukumiwa kwenda mo- 
toni atamwambia mtu anayekwenda peponi: 

“Ewefulani bin fulani! Unakumbuka ulinitu- 
ma kufanya kazi fulani na fulani? Nikaenda kui- 
fanya kwa ajili yako.” Mtu huyo wa peponi at- 
amuombea. (Ihn-i Majah, Adah, 8) 

Mtume (s.a.w) alikuwa makini kuhakikisha 
kuwa maji anayokunywa yanakuwa masafi na 
matamu. Alipendelea visima vyenye maji matamu’® 
na akakataza visima visichafuliwe.''’® Katika nam- 
na hiy hiyo, Uislamu unaagiza kuwa maji ya ku- 
fanyia udhu yawe masafi na unakataza kunywa au 


99. Ibn Hajar, Isabah, III, 615. 

100. Bukhari, Wudhu, 68. 






Nguzo Za Imani uisrfwsiej 


kutumia maji ambayo ladha, rangi, au harufu yake 
imeharibika. Kwa kuwa maji ni muhimu sana, tu- 
natakiwa kuwa makini wakati wa kuyatumia. 

Kwa sababu hii, ni muhimu kuwapenda wan- 
adamu wote, wanyama, mimea na mazingira, kwa 
ufupi, ulimwengu wote, na kuamiliana na kila kitu 
kwa namna nzuri. 

Suala jingine linalostahili kutajwa hapa ni ku- 
totumia ovyo asili, mazingira na maji. Mwenyezi 
Mungu Mtukufu anasema: 

“Enyi wanaadamu! Chukueni pambo lenu 
kwenye kila pahala wakati wa ibada, na kuleni, 
na kunyweni na wala msifanye ubadhirifu. Kwa 
hakika Yeye hapendi wanao fanya israfu.” (A1 
Araf, 7:31) 

“Hakika wabadhirifu ni ndugu wa Ma- 
shet’ani. Na Shet’ani ni mwenye kumkufuru Mo, 
la wake Mlezi. (A1 Isra, 17:27) 

“Na Yeye ndiye ahye ziumba bustani zenye 
kutambaa juu ya chanja, na zisio tambaa, na mi- 
tende, na mimea yenye matunda mbali mbali, 
na mizaituni na mikomamanga inayo fanana na 
isiyo fanana. Kuleni matunda yake inapo zaa, na 
toeni haki yake siku ya kuvunwa kwake. Wala 
msitumie kwa fujo. Hakika Yeye hawapendi wa- 
tumiayo kwa fujo.” (A1 Anam), 6:141) 

Mtume (s.a.w) naye asema: 





Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


“Kuleni, kunyweni, vaeni na toeni sadaka kwa 
wema hila kuingia katika tope la ubadhirifu au ki- 
buri.” (Bukhari, Libas, 1; Ibn-i Majab, Libas, 23) 

Hakuna udburu unaorubusu kutumia viba- 
ya maji. Siku moja Mtume wa Mwenyezi Mungu 
(s.a.w) alisimama pembezoni mwa Sayyidna Sad, 
mmojawapo wa maswababa, ambaye abkuwa 
akicbukua udbu kabla ya Swala na kutumia maji 
mengi sana. Bwana wetu Mtume (s.a.w) akasema: 

“Kwa nini unatumia maji kwa ovyo?” S^d (r.a) 
akaubza: 

“ Je kutumia maji ovyo kunaangabwa katika 
udbu?” Mtume (s.a.w) akasema: 

“Ndiyo, hata kama umesimama kwenye mto 
unaotembea!” (Ibn Majab, Tabarat, 48) 

Ikiwa imeamriwa kutotumia maji ovyo bata 
katika kufanya udbu kwa ajili ya kumuabudu 
Mwenyezi Mungu, ni dbabiri kuwa ubadbirifu 
bauwezi kuvumiliwa katika bali yoyote ile. 





SEHEMUYATATU 
QURAN TUKUEU 


1. Ufunuo utunzaji (uhifadhi) wake 

Mwenyezi Mungu (s.a.w) ameishusha Qur’an 
kidogo kidogo kwa sahahu nyingi zenye hekima 
ndani yake. Hali hii iliwapatia binadamu faida 
na urahisi. Mtume (s.a.w) alikuwa na waandishi 
wengi wa wahyi. Idadi yao ilifikia waandishi 65 
kwa baadhi ya maelezo. Inapotokea wakati Mtume 
anashushiwa sura ya Qur’an basi humuita mmoja 
kati ya waandishi hao aliyekuwa karibu wakati huo 
na kuandika sura hiyo.'”^ Walikuwa wakiandika 
aya hizo kwa kutumia zana zilizokuwepo wakati 
huo na baadae humsomea tena Mtume (s.a.w) ku- 
tokana na walivyoiandika ili apate kuhakikisha.^°^ 

Mtume (s.a.w) alikuwa akisoma aya hizo 
kwanza kwa wanaume halafu kwa wanawake mas- 
wahaba.'®^ Waislamu wakiuhifadhi wahyi huo 
kwavifua vyao na wengine kwa kuandika. Aya zili- 
zoteremshwa zilikuwa zikisomwa wakati wa swala 
tano za kila siku. Katika mwezi mtukufu wa Ra- 

101. Prof. Dr. M. M. el-Azami, Kuran Tarihi (History of 
Quran), Uk. 106-107. 

102. Bukhari, Fedailii’l-Kuran, 4; Tirmizi, Menakib, 74/3954; 

Ahmad bin Hanbal, V, 184. 





Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


madhani, Mtume (s.a.w) na Jibril (a.s) walikuwa 
wakisomeana Qur’an kwa kila mmoja kumsomea 
mwenzake. 

Katika mwaka wa mwisho wa maisha ya Mtu- 
me (s.a.w) walifanya hivyo mara mbili. Wakati 
wa kusomeana Qur’an (baiana ya Mtume na Jibril) 
baadhi ya maswahaba nao walikuwa wakihudhu- 
ria na kuifuata Qur’an. Baada ya kikao cha mwisho 
cha Mtume (s.a.w) na Jibril (a.s), Bwana Mtume, 
Zayd bin Thaabit na Ubay bin Ka’b (r.a) waliso- 
meana Qur’an. Mtume (s.a.w) yeye alimsomea 
mara mbili Ubay bin Ka’b.''*^ 

Zaidi ya hayo, Mtume na Maswahaba wake 
walifanya juhudi kubwa kuifundisha Qur’an. Kwa 
hiyo, maandalizi yote yakakamilika kwa ajili ya 
kufanya Qur’an kuwa katika mfumo wa kitabu, 
chenye maandishi yaliyohakikiwa.^“'^ 


2. Muujiza 

Kila Mtume alifanya miujiza kutokana na 
mahitaji ya zama zake. Katika kipindi cha Nabii 

104. Bukhari, Bedu’l-halk, 6; Fedailii’l-Kuran, 7. 

105. Mukaddimetdn, pub. A. JeflFery, pp. 74, 227; Tahir el- 
Cezairi, et-Tibydn, uk. 26. 

106. Katika suala hili vitabu vifuatavyo ni muhimu: Prof. Dr. 
M. M. el-Azami, The History of the Qurdnic Textfrom Re- 
velation to Compilation: A Comparative Study with the Old 
and New Testaments, Leicester: UK Islamic Academy, 2003; 
M. Hamidullah, Kuran-i Kertm Tarihi (The History of the 
Noble Quran) (Introduction Section of Le Saint Coran. 






Qur’an Tukufu uiiff-ssteu 


Issa (a. s) fani ya tiba ndiyo iliyokuwa ikikubalika 
na watu wengi maarufu walikuwa matabibu. Kwa 
sababu hiyo, alipewa uwezo wa kuwafanya vipofu 
kuweza kuona na viziwi kuweza kusikia na walio- 
kufa kuweza kufufuka. 

Katika kipindi cha Nabii Mussa (a.s) maz- 
ingaombwe na uchawi vilishamiri. Na katika 
kipindi cha Mtume Muhammad (s.a.w) kilikuwa 
kipindi cha ufasaha wa lugha na uwepesi wa kutu- 
mia lugha. Kwa maana hiyo, alipewa muujiza wa 
Qur’an, ambayo ni kilele cha ufasaha wa lugha ya 
Kiarabu. Katika nyanja hizo za ufasaha, umakini 
wa sheriah zilizotungwa na kuifanya Qur’an kuwa 
miujiza.^“® Pindi pale wapagan wasipotaka kuami- 
ni juu ya Qur’an, Mwenyezi Mungu (s.w) anawapa 
changamoto, na anawauliza kwa kuambia kuwa 
waandike nao kama wataweza. 

“Na mkiwa mnashaka kwa haya tuliomterem- 
shia mja wetu basi leteni sura moja ya mfano wake 

107. Al'Ankabut, 29: 50-51; Bukhari, rtisam 1, Fedailu’l-Ku- 
ran 1; Muslim, Iman, 279. Sambamba na muujiza wa 
Qur’an utakaoendelea kuwepo mpaka siku ya mwisho, 
kuna miujiza mingi isiyohesbika ya Mtume Muhammad 
(s.a.w) , kama ilivyokuwa kwa mitume waliomtangulia. 
Miujiza hiyo imenukuliwa katika vitabu vingi mno. Kwa 
mfano, tazama, Bayhaki, Delailu’n-Nubuwe (juzuu 7), 
Beirut 1985; Abu Nuaym el-Isfahani, Delailii’n-Nubuwe 
(juzu 2), Halab 1970-1972; Suyuti, Olaganustu Ydnleriyle 
Peygamberimiz (el-Hasaisu l-Kiibra) (juzuu 3), Istanbul 
2003; na kurasa 1,000- zilizoandaliwa na al-Nabhani, 
Hujjatullah ‘ala al-alamin bi-mu jizat Sayyid al-Mursalin. 

108. Prof. Dr. M. S. R. el-Buti, Min Ravai’i’l-Kuran, uk. 125. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


na muwaite mashahidi wenu badala ya Mwenyezi 
Mungu, ikiwa mnasema kweli, na wala hamtofan- 
ya kamwe basi uogopeni Moto ambao kuni zake 
ni watu na mawe, uliowekewa makafiri. "Suratul 
(Al-baqara 2: 23-24) 

Usemi kuwa kama kiumbe ambacho kinawe- 
za kufanya juu ya hukumu kwa umakini wa uadili- 
fu zaidi sio kweb bali Mwenyezi Mungu (s.w) ndie 
anaye weza peke yake kuwa hakimu wa kila jambo 
sasa hivi na baadaye. 

Wasio amini wabsikia hayo maneno na kuse- 
ma kuwa maneno hayo yanawafanya kuwa ya ku- 
tokuwa na uwezo wa kuhukumu. Aya inaelezea 
uadilifu wa kutoka ubmi na ubmi na unyoofu na 
unyoofu.''*® 

Kushindwa kwa kutoafikiana kwa wapagani- 
juu ya Qur’an na kuifanya kuthibitisha kinyume na 
wasiwasi (mashaka) na ya maajabu. Kwa kusema 
“Nawabo kufuru walisema msisikibze Qur’an hii 
na ipigieni makelele huenda mkashinda’Suratul 
(Haa Mym Sajdah 41: 26). 

Qur’an ni mashairi au kitu kisichovutia au 
ni kitu kisicholingana na kitu chochote. Lakini 
kumbe Qur’an ni nzuri kama wasomaji Qur’an 
ambayo huvutia kadri wanavyoisoma na unavyo- 
endelea kuisoma na kwa wanaosikiliza pia wana- 
vutiwa kwa kusikiliza kwao. 


109. M. S. Rafi‘i, Icazu 1-Kuran, Beirut 2003, uk. 142. 

110. Prof. Dr. M. A. Draz, en-Nebeu 1-Azim, Daru’l-kalem, 






Qur’an Tukufu uiiff-ssteu 


Qur’an inaposomwa inawachoma moyo wa 
mwanaadamu pindi anaposikiliza Qur’an. Kuli- 
kuwa na Wapagani watatu ambao walikatazana 
kusikiliza Qur’an nao ni Abu Sufian, Abu Bahl na 
Ahmes bin Shariq nawo bila ya kuambiana kwa 
kificho walikuwa wanasikiliza Qur’an kutoka kwa 
Mtume (s.a.w) wakati alipokuwa akiswali swala ya 
usiku na jinsi alivyokuwa akisoma Qur’an. 

Na wabkuwa wakitembeleana kila mmoja na 
kuambiana juu ya Qur’an walivyokuwa wakisikia 
ambayo iliyokuwa ikijirudia kusomwa mara tatu 
kila usiku. Na baadae wakasema “Na sasa tusim- 
wambie mtu yeyote katika hali hii iliyokuwepo 
kwanini Mwenyezi Mungu atakuwa amewaweka 
katika daraja la chni. Na tusimwambie mtu yeyote 
juu ya hib swala”Na baada ya kukanyana wakafikia 
makubaliano kwa kila mmoja bila ya kumwambia 
mtu.'“ 

Qur’an inaelezea maisha ya watu tofauti na 
katika hali tofauti na kipindi tofauti. Na aya zal 
ke zinafanya (zinatoa mwanya) kwa mtu anaye 
sikiliza aweze kuielewa vizuri. Qur’an toka zama 
za Adam hadi kufikia zama hizi za wanasayansi. 
Mmoja kati ya waandishi wazuri nae ni Mustafa 
Sadiker-Rafii anasema “Moja kati ya maajabu ya 

111. Ibn-i Hi§am, I, 337-338; Taberi, Tarili (History), II, 
218-219, Ibn-i Esir, Kamil, II, 63-64, Ibn-i Seyyid al- 
Nas, Uyunu 1-eser, I, 99; Zehebi, Tarihu’l-Islam (History 
of Islam), pp. 160-161; Ibn-i Kathir, el-Bidaye, III, 47; 
Halebi, Insanu’l-uyun, I, 462. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


Qur’an ni ile hali ya stori yake ilivyoelezewa katika 
vipindi vyote vilivyotokea kwa ukweli ambavyo vi- 
likuwa havijulikani kwa kila kipindi, historia am- 
bayo hutoa mwanga kila wakati” (Wahyul Kalem 
Kuwaitts 11, 66) 


a. Kutujulisha tusiyoyajua 

Qur’an Tukufu hutupa habari ya vitu tu- 
sivyovijua. Habari hizo zinatuonesha kweli juu 
ya maajabu. Hata kama imegusa wakati wa wana- 
chuoni na wanasayansi juu ya historia ya matukio 
yaliyotokea na yatakayotokea, ambayo hayaku- 
gundulika kwa miaka 1400 iliyopita. Katika Insak- 
lopidia ya dunia kutaishia kwa kujirudia kwa vitu 
ambavyo vimeshapita. 

Katika kipindi Qur’an ikiwa inashushwa kuli- 
kuwa na uharibifu (kutojulikana) kwa historia ya 
‘Ad, Thumud na mafuriko ya Nuh’ maangamizo ya 
kaumu Nuh, lakini wakati huu Qur’an inatuelezea 
vyakutosha juu ya Ad, Thumud na maangamizo 
ya kaumu ya Nuh. 

Qur’an pia inatupa habari juu ya vitu vitaka- 
vyotokea baadae. Kulikuwa na vita kati ya Warumi 
na Wafursi ambayo baadae walishinda. Ambao ni 
wapagani waliotoka kuchukua bahati ya WaisT 
amu. 

“Warumi wameshindwa katika nchi iliyo 





Qur’an Tukufu uiiff-ssteu 


karibu nao baada ya kushindwa kwao watashin- 
da; katika miaka michache. Amri ni ya Mwenyezi 
Mungu kabla yake na siku hiyo Waumini watafu- 
rahi kwa nusura ya Mwenyezi Mungu. Na Mwe- 
nyezi Mungu huwanusuru awatakaye. Naye ndiye 
mwenye nguvu na mwenye rehema”Suratul (Rum 
30: 1-5) 

Na wakati Byzantium ilipoanguka hakuna 
mtu aliyewahi jua juu ya hilo na ni Qur’an ndiyo 
iliyotuambia juu ya uzaifu wa Byzantium. 

“Ni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi 
Mungu havunji ahadi yake, lakini watu wengi ha- 
wajui”. Suratul (Ar-Rum 30: 6). 

Pia Mwenyezi Mungu (s.w) anaeleza ahadi 
yake juu ya historia ya Romans walivyoshindana 
na Persians katika kipindi chini ya miaka tisa. Ni 
siku hiyohiyo Waislamu walipokuwa washindi 
katika vita vya Badri dhidi ya Wapagani.^^^ Mwe- 
nyezi Mungu (s.w) alielezea juu ya maisha ya Pha- 
raoh aliyejifanya Mungu Mtu ili watu wamuabudu 
katika maisha yake, pia jinsi yaliyomkuta katika 
bahari nyekundu. “Ala! sasa?Na hali uliasi kabla 
yake na ukawa miongoni mwa mafisadi! Leo, basi 
tutakuokoa kwa mwili wako, ili uwe ishara kwa 
ajili ya walio nyuma yako. Na hakika watu wengi 
wameghafilika na ishara zetu”. Suratul (Yunnus 10: 
91-92). 




112. Tazama, Tirmizi, Tefsir, 30/3191-3194; Ahmad bin 
Hanbal, I, 276; Kurtubi, XIV, 3. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


Mpaka sasa mwili wa Pharaoh upon a umehi- 
fadhiwa ikiwa nywele zake, ngozi yake ipo kwenye 
nyumba ya makumbusho iliyoko huko Uingereza. 
Katika jumba la makumbusho. 


b. Mwanga wa uvumbuzi wa kisayansi 

Katika Qur’an Tukufu kuna aya nyingi zin- 
azotoa mwanga kwa maendeleo ya sayansi na uz- 
induzi wa kisayansi. Aya hizo zinazotoa habari ya 
baadae. Madhumuni ya Uislamu ni kuonesha up- 
ekee wa Mwenyezi Mungu (s.w) katika nyoyo za 
watu nakuwa muongozo kwa maisha ya mwanaad- 
amu. Katika mada zote zinaelezea juu ya phisikia 
ya kisayansi ambayo uelezea juu ya binaadamu. 

Qur’an Tukufu inaelezea juu ya chanzo cha 
binaadamu katika vipande vipande vya aya mfano 
wa mfumo wa uzazi wa mwanaadamu ambao wa- 
nasayasi wa sasa ndio wanaoweza kugundua juu 
ya mfumo wa uzazi.'^^ 

Katika kitabu chake chake cha (Embrology) 
ndani ya ufuko wa uzazi Prof Dr Keith L. Moore 
alilinganisha utafiti wake na kitabu cha Qur’an 
Tukufu na kugundua kuwa utafiti wake na Qur’an 
vinaendana sawa. Kwa hiyo alikubaliana moja kwa 
moja na Qur’an. Hata hivyo Qur’an ndio kichwa 
cha Sayansi yote ya madawa. Mfano baada ya utafiti 

113. Al-Hajj, 22: 5; A1 Mu’minun, 23: 11-13. 







Qur’an Tukufu uiiff-ssteu 


wa Moore alivutiwa na Qur’an pamoja na Mtume 
(s.a.w) kwa elimu ya maajabu ya Qur’an tangu mi- 
aka 1400 iliyopita. Pia alipata kueleza kuwa alijif- 
unza kutoka kwenye Qur’an kwenye kitabu chake 
cha pili kabla ya kuzaliwa (Before we are born). Pia 
alisema “Kwa jinsi gani mnaweza kuelezea uwepo 
wa Qur’an: Alijibu “Kuwa Qur’an haikuwa ila ni 
ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu.”“’‘ 

Katika miaka ya hivi karibuni kumegundu- 
liwa ulimwengu unapanuka na nyota zinakwenda 
kwa kasi kubwa mno. Kutokana kwa kwenda kasi 
hiyo kwa kiasi kikubwa sana. Kwa mfano milioni 
10 ya mwanga kwa mwaka inakwenda umbali wa 
lensi ya 250 kilomita kwa sekunde. Na kasi hiyo ya 
bilioni 10 kwa 250, 000 kilometa kwa sekunde. 

Hali hiyo imeelezewa kwenye Qur’an (Adh- 
Dhariyat 51: 47) ambayo inasema “Na mbingu tu- 
mezifanya kwa nguvu na uwezo na hakika sisi bila 
ya shaka ndio wenye uwezo wa kfla kitu”. 


Mwenyezi Mungu (s.w) ameilinda Dunia ku- 
toka kwa baadhi ya nyota na hukamilisha maisha 
kwa kuilinda Dunia. Jupitor kwa nguvu kubwa 


114. Gary Miller, The Amazing Qur’an, uk. 34-39. Kitabu hiki 
kinapatikana pia katika lugha ya Kiswahili kwa jina la: 
Qur’an ni ya ajabu. 

115. Prof. Dr. Osman Qakmak, Bir Qekirdekti Kainat (The 
Universe was a Seed), uk.28. 









Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


ya mvutano pamoja na Saturn katika sehemu zao 
zipo kama mlinzi (Gate Keeper) jinsi zinazolinda 
Dunia kwa makusudi ya kutoruhusu kitu cho- 
chote kupita kwenda duniani amhacho kinaweza 
kuleta madhara kwa dunia.'^® Ndio maana ya ku- 
tokea vitu kama vimondo (shooting star) hivyo 
ni kwa ajili ya kulinda dunia hakuna kitu wala ki- 
umhe chochote kinachoweza kupita hizo Sayari na 
kwenda duniani ili zisilete madhara katika dunia 
hivyo yanaelezewa katika Qur’an (21: 32) “Na tu- 
kaifanya mhingu kuwa dari lililohifadhiwa, Lakini 
wanazipuuza ishara zake”. 

Qur’an Tukufu kwa upande mwengine in- 
aelezea ukweli wa vitendo vya wanaadamu na 
upande mwingine inaelezea juu ya usiri uliopo na 
uliohifadhiwa katika anga yake amhayo haadae 
inajulikana na wanaofanya utafiti na uugunduzi. 

Karne kumi zilizopita Qur’an Tukufu inaz- 
ungumzia (15: 22) “Na tunazipeleka pepo za ku- 
pandishia na tunateremsha kutoka mhinguni maji 
tukakunywesheni maji hayo, wala si nyinyi mnayo 
yaweka”. 

Tangu karne kupita, ufunuo ushushwe na 
aya hiyo inaonesha ya uzinduzi wa upepo mpaka 
ukaunda mvua inayotokana na mawingu. 

116. Prof. Dr. Osman Qakmak, Bir (^ekirdekti Kainat (Tlie 
Universe was a Seed), uk. 94,127. 







Qur’an Tukufu uiiff-ssteu 


Katika aya 19 na 20 ya sura ya Ar-Rahman in- 
asema “Anaziendesha bahari mbili zikutane, baina 
yao kipo kizuizi zisiingiliane” 

Pia inazungumziwa katika aya 53 ya sura Fur- 
qan “Naye ndiye anayeziunganisha bahari mbi- 
li; hii ni tamu inayoondosha kiu na hii ni yenye 
chumvi. kali; na akaweka kinga kati yao na kizuizi 
kizuiacho” 

Mwisho wa uzinduzi bwana Gibraltar aligun- 
dua kuwa bahari ya Mediterranean na Bahari ya 
Atlas kuwa zimeingiliana katika mwisho wake, La- 
kini katika mwingiliano huo, pia akagundua kuwa 
kuna vizuizi katika makutano hayo ya maji ya ba- 
hari kiasi kwamba haziwezi kuchanganyika kwa 
kila mmoja nakila moja ipo katika uhalisia wake 
bila ya kuchanganyika na mwenzake. 

Pia Captain Jacques Cousteau aligundua maji 
yaliyokuwa yamekutana bila ya kuchanganyika 
kila moja imebaki kwenye uhalisia wake."^ 

Qur’an Tukufu inaonyesha maajabu makub- 
wa sana katika njia ya utawala na pia imejitoshe- 
leza katika vipindi vyote vya dunia, yaani haipitwi 
na wakati. Na hakuna kitu kisichohitajika katika 

117. Kwa maelezo zaidi kuhusu mada ya Qur’an na Sayansi 
tazama: Dr. Maurice Bucaille, La Bible le Coran et la 
science: les ecritures saintes examinees a la lumiere des 
connaissances modernes, Paris: Seghers, 1980 (The Bible, 
the Qur’an and science, trc. Alastair D. Pannell, Kara^i, 
t.y.); Afzalurrahman, Quranic Sciences, London 1981; 
http://www.islamivavinlar .net/content/view/ 106/8/. 








Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


Qur’an au kisichokuwa na manufaa kwa jamii. 
Hutoa mwanga na suluhisho juu ya mada yoyote 
nayojitokeza katika sheria. Sheria ambazo zimet- 
engenezwa kwa busara kubwa sana ambayo in- 
aeleza juu ya jamii jinsi inavyotakiwa kuishi na 
utamaduni unatakiwa kufuatwa na wanaadamu. 
Katika taifa lisilokuwa na wanasayansi wala uta- 
maduni ndipo alipotokea Mtume Muhammad 
(s.a.w) aliyekuwa hajui kusoma wala kuandika 
aliandaa kwa muda mfupi mno kwa kipindi cha 
miaka isiyozidi miaka 23 kwa lugha ya kiarabu in- 
ayovutia na kupendeza zaidi kiakili. 








SEHEMUYANNE 

MAISHA YA MTUME MUHAMMAD MUSTAFA 
(s.a.w) 


1. Wakati wa utoto na ujana wake 

Mtume Muhammad (s.a.w) alizaliwa Makka 
mnamo mwaka 571 mwezi 12 mwezi wa Kiislamu 
Rabiulawwal siku ya jumatatu sawa na mwezi wa 
nne (April 20) ni mmoja kati ya familia iliyotuku- 
ka katika kabila la kuraishi pande zote mbib yaani 
kwa baba na kwa mama. 

Katika utoto na ujana wake Mtume Muham- 
mad (s.a.w) abkuwa msafi, mtakatifu na pia ni 
mrefu aboonyesha kuwa ni kiumbe chenye busara 
wakati wa maisha ya baadae. Pia alikuwa anafanya 
biashara.^^® Alikuja kujulikana sana kwa ukweb 
wake na uaminifu wake katika biashara. 

Mtume wa Mwenyezi Mungu abkuwa ana- 
julikana sana katika Taifa lake lenye kipindi cha 
ubikira, yenye kuaminika, wenye jamii ibyokuwa 
na busara. Abkuwa ni mtu mwenye kuheshimika 
sana kwa majirani zake, kwa ujana wake na uka- 
milifu wake, pia kwa ukweli wake na uwezo wake 


118. 118. Bukhari, Ijarah, 2; Abu Dawud, Adab, 17,82; Hakim, 





Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


wa kukataza uovu na mabaya ambayo yanaweza 
kudhuru watu. Pia hakuwahi kuonekana kwa ku- 
shutumiana na mtu wala kushutumiwa na watu wa 
aina yoyote. 

Kwa sababu Mwenyezi Mungu ndie aliyefan- 
ya hayo yote kwa kumfanya awe na tabia nzuri, na 
kabila lake likawa linamuita Muhammad Al-Amin 
yaani Muhammad ni msema kweli, alikuwa ana- 
julikana kama msema kweli tangu alipokuwa na 
umri wa miaka 25 katika mji wa Makka walikuwa 
wanamiita “Al-Amin” (Msema kweli). 

Baadae Wapagani walimuamini sana na ku- 
weza kumpa hata vitu vyao waweze kuviweka ili 
avilinde kutokana na uaminifu wake. 

Kipindi ambacho Kaaba inafanyiwa mare- 
kebisho kulikuwa na kutokuelewana juu ya nani 
anaweza kulirudisha jiwe lile kwenye pahala pake. 
Kulikuwa na vita vikubwa juu ya nani atakaeliru- 
disha jiwe lile mahali pake na wakamfuata Mtume 
(s.a.w) juu ya suluhisho ya mgogoro huo na Mtume 
(s.a.w) aliwaambia kuwa kha kabila linaweza ku- 
shika kona ya nguo ambayo imewekewa jiwe hilo 
na walirudishe pale sehemu yake ya awali lakini 
Mtume yeye mwenyewe aliweza kulishika na ku- 
lirudisha jiwe lile kwa mikono yake mitukufu.'^° 

Wakati Mtume (s.a.w) alipofika umri wa mia- 

119. Ibn-i Hi§am, I, 191; Ibn-i Sa’d, 1,121,156. 

120. Ibn-i Hi§am, I, 209-214; Abdurrazzak, V, 319. 






Maisha Ya Mtume Muhammad Mustafa (s.a.w)tJ>«f»-ss!iij 


ka 25, Msichana wa mwanamke aliyezaliwa katika 
familia ya kitajiri na familia yenye hadhi kuhwa 
hapo Makka alipenda juu ya ukweli wa Mtum 
(s.a.w) na aliamua kumwambia Mtume aweze ku- 
muoa. Hali ya kuwa alikuwa amemzidi kwa umri 
wa miaka (15) kumi na tano ya Mtume (s.a.w) 
yaani mkubwa kiumri. Wakati Mtume Muham- 
mad (s.a.w) alikuwa ni mjane na mwenye watoto. 
Na Mtume (s.a.w) alikubali ombi hilo la kumuoa 
Bi Khadija na wakaanza kuanzisha familia. Familia 
ambayo ilikuwa mfano kwa kila mwanajamii ana- 
eiangalia juu ya kuzidi kwa ustaarabu kwa watu. 

Kwa miaka 24 ya maisha yao ya ndoa alikuwa 
anatumia maisha yake ya ujana na Bi Khadija (r.a). 
Na miaka 5 (mitano) baadae alikuwa na mama 
mwengine na aliyeitwa Sawda nae pia alikuwa 
mjane. Maisha yote alikuwa akijenga juu ya utu na 
kisiasa. Kwa maana hiyo maisha yake yote Mtume 
alikuwa anaishi na wanawake wajane kwa zaidi 
ya miaka 15 wasioweza kuzaa na wote walikuwa 
wakubwa kuliko yeye.^^' 


2. Kipindi cha Utume 

Kwa siku ya kwanza Mtume alipopewa Utume 
kutoka kwa Mwenyezi Mungu (s.w) aliamrishwa 
kusoma na Mwenyezi Mungu (s.a.w) 

121. Kwa maelezo zaidi kuhusu hekma ya Mtume (s.a.) kuoa 
wake wengi tazama: Osman Nuri TOPBA§, Hazret-i 
Muhammed Mustafa, Istanbul 2008,1,130-140. 







Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


“Soma, kwa jina la Mola wako aliyeumba”. 

Katika siku ya kwanza baada ya kuletewa ujumbe 
kutoka kwa Mwenyezi Mungu (s.w) Mtume (s.a.w) 
aliwafuata watu wa kabila la Kuraish katika miam- 
ba na mlima wa Safa na akawambia. “Enyi jamii ya 
kikuraish, kama nikawaambia kuwa nyuma yam 
lima kuna maadui wanaotaka kuivamia nchi yetu 
na wamechukua mali zetu mtaamini? Alisema” 

Ndio tutaamini kwani mpaka sasa tuna- 
ona kuwa unatuambia ukweli. Sababu hatujawahi 
kusikia ukisema uongo. Ndipo hapo akawaambia 
kuwa yeye ni Mtume aliyetumwa na Mwenyezi 
Mungu (s.w) na atakae amini juu ya hayo na 
akayafuata atakuwa anaishi katika maisha mazuri 
na kwa ambae hatosikiliza na kuyafuata atakuwa 
anaishi katika maisha ambayo si mazuri. Pia ali- 
waambia kuwa wajiaandae na maisha ya baadae 
yaani baada ya mwisho wa maisha ya dunia. La- 
kini aligundua kuwa huwezi kuwabadilisha watu 
kutoka kwenye uovu wao waliokuwa nao.'^^ 

Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) na alion- 
doka pale kwenye jiwe na baadae walimfuata bila 
ya kujali uzalilishaji ambao anaweza kuupata. Ali- 
kuwa anatembelea nyumba hadi nyumba, makun- 
di kwa makundi ya watu hata mpaka Sokoni ali- 
kuwa anawatembelea watu na kuwaambia juu 
ya maneno ya Mwenyezi Mungu. Na wala haku- 




122. Al-Alaq,96: 1-2. 

123. Bukhari, Tefsir, 26/2; Ahmad bin Hanbal, 1,159,111. 






Maisha Ya Mtume Muhammad Mustafa (s.a.w^tJsfff-ssteu 


jisikia mnyonge juu ya alivyokuwa akijibiwa, ali- 
kuwa anawaambia watu ukweli uleule. Hata kama 
alionekana wazi kuwa adui na watu, lakini bado 
alikuwa akiwaendea na kuwaambia juu ya maneno 
ya Mwenyezi Mungu (s.w) 

“Sema (Ewe Mtume) sikuombeni ujira juu ya 
haya wala mimi si katika wadanganyifu’E^"* 

Alikuwa akiwaambia watu kuwa alikuwa aki- 
eneza dini kwa kumtafuta Mwenyezi Mungu (s.w). 

Mtume wa Mwenyezi Mungu alikuwa hajui 
kuandika kama ilivyokuwa watu wengine wa 
wakati huo.^^® Kiasi kwamba ilikuwa ngumu kwa- 
ke kujifunza chochote kiasi kwamba akaweza ku- 
waambia watu juu ya hayo. Kwa mtu aliyekuwa 
hajui kusoma ilikuwa ngumu kwake kuweza ku- 
tia habari nzuri kama hizo alizokuwa amezitoa 
yeye kwa ufasaha na ukweli zaidi bali ulikuwa ni 
ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu (s.w). Hata 
maadui wake walikuwa wanajua hilo. 

Makafiri walikuwa wakimjua Mtume (s.a.w) 
kwa tabia nzuri na kumuamini hata kama kujua 
kuwa analowaambia ilikuwa ni kweli, bali wali- 
kuwa hawataki kuiacha faida ya vitu vya dunia na 
dunia kwa ujumla wake. Siku moja Mtume aliwa- 
simamisha Abu Sahil na marafiki zake, wakati wa- 
likuwa ni maadui wa Mtume wakasema; 


124. Sad, 38:86. 

125. Al-Ankabut, 29: 48. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


“Ewe Muhammad! Tunaapa kwa Mwenyezi 
Mungu kuwa hatukukatai wewe, umekuwa pamo- 
ja nasi kama mtu mwaminifuhokuja nacho’T^® 

Makafiri walikuwa wakifanya kila njia ili 
Mtume (s.a.w) awe pamoja nao. Na walimwambia 
mjomba wake Mtume wamnyanyapae Mtume. Na 
walimwendea Mtume wampe Ufalme ili aachane 
na mambo ya kulingania dini, au wamkusanyie 
hela nyingi ili awe tajiri mkubwa katika matajiri 
waliokuwepo au wamtafutie mwanamke mzuri 
ili amuoe awe mke wake. Na walisema “Tupo ta- 
yari kufanya chochote unachotaka” Na Mtume wa 
Mwenyezi Mungu (s.w) akawajibu; 

“Sihitaji chochote kutoka kwenu nyinyi, mali 
wala ufalme, wala uongozi. Bali kitu ninachotaka 
ni nyinyi kuacha kuabudu kwenye masanamu na 
kuifanya hayo masanamu kuwa ni Mungu wenu, 
wakati Mungu ni mmoja tu! 

Baada ya makafiri kujua kuwa hawatopata 
chochote kutoka kwa Mtume walizidi kumuona 
kuwa ni adui wao mkubwa. Na wakazi kuongeza 
kumkandamiza Mtume kwa maneno na vitendo 
pamoja na Uislamu na baadae alifanikiwa Mtume. 
Na baadae Waislamu walihama kwenda Ethiopia 
wakati huu walikuwa chini ya utawala wa KiisT 
amu. 

Na makafiri wakaondoa huduma zote za ki- 
binadamu waliokuwa wamekubali kuingia katika 

126. Wahidi, Asbabii Nuzul, p. 219; Tirmizi, Tefsir, 6/3064. 







Maisha Ya Mtume Muhammad Mustafa (s.a.w)tJ>«f»-ss!iij 


dini ya Uislamu pamoja na maswala ya ndoa hata 
mambo ya kijamii. Walifanya hivyo kwa kuandika 
na kutuandikia kwenye ukuta wa Kaaba. Migomo 
na vikwazo iliendelea kwa muda wa miaka mitatu. 
Na Waislamu walihangaika kwa njaa na mateso 
waliokuwa wakipewa. Mtume (s.a.w) pamoja Zaid 
bin Haritha walikwenda hadi katika jiji la Taif am- 
balo lipo umbali wa kilometa 160 kutoka Makka. 
Na walikaa huko kwa muda wa siku 10 wakilin- 
gania katika kabila la Thaqif ambalo l il i k uwa ni 
kabila la upande wa mama yake. Na wao pia wa- 
likataa na wakaamua kumgeuka kwa kuweka wa- 
tumwa wao na vijana wao katika barabara ambayo 
abkuwa akipita Mtume (s.a.w) na huku wakiwa 
wanamrushia mawe pamoja na kupiga kelele za 
kumdhalilisha. Hata kama alikuwa na hab ngu- 
mu hiyo Mtume (s.a.w) hakuweza kuwalipa kwa 
ubaya wao na aliweza kuwaombea msamaha kwa 
Mwenyezi Mungu. 

“Ee Mwenyezi Mungu ninaunga kwako we 
we kwa msaada kwani mpaka sasa sina msaada 
wowote na wewe (Mwenyezi Mungu s. w) kutoka 
kwa watu wangu. Ewe mwingi wa rehema mwenye 
kurehemu kama hamjanikasirikia mimi sitojali 
juu ya mateso na adhabu ninazozipata. O Mungu 
wangu wafungulie macho yao juu ya ukweli kwani 
hawajui walifanyalo. Naomba uwasamehe” (Ibn-I 
Hisham, II, 29-30; Haythami, VI, 35). 

Mtume wa Mwenyezi Mungu na aliambiwa 
arudi Taif, “Na alikuwa njiani kurudi na huku 





Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


akiwa katika hali ya huzuni. Na alifika sehemu in- 
ayoitwa Karnul Sealib. Na hakuweza kukaa nawo 
pamoja, Na pindi aliponyanyua kichwa chake 
aliona mawingu yametanda kwake. Alipoangalia 
kwa makini akamuona Malaika Gibril amani iwe 
juu yake akazungumza naye. 

MwenyeziMungu (s.w) antesikiajuuya watu 
wako walivyokuambia wewe na jinsi walivyo- 
kataa kukupa ulinzi. Na ametuma malaika wa 
milimani kwaajili yako kufanya lolote utakalo 
kwao. ‘kisha malaika wa milimani alinisalimia 
na akasema: “ 

‘Ee Muhammad! ! !... Mwenyezi Mungu (SW) 
amenituma kwako kuja kufanya utakavyo wewe. 
Je ni kitu gani unataka nifanye? Na kama ukipen- 
da nitaiangusha milima hii miwili katika vichwa 
vyao. ’ Kisha nikamwambia: 

Hapana. Ninamuomba Mwezimungu Mtuku- 
fu afanye kizazi kutoka ndani ya damu yao kizazi 
ambacho wawe wanamuabudu yeye Mwenyezi 
Mungu pekee asiye na mshirika na hakuna mwen- 
gine atakae weza kuabudiwa zaidi yake. “(Buhari, 
Bed-ul Halk, 7; Muslim, Jehad 111) 

Katika siku zote makundi ya watu waliokuwa 
wakitoka Madina walisilimu. Na walianza kueneza 
dini ya Kiislamu Madina. Walimuomba Mtume wa 
Mwenyezi Mungu kumtuma mtu mwenye elimu 
ya dini ya kiislam kwa ajili yao. Kwa muda mfupi 





Maisha Ya Mtume Muhammad Mustafa (s.a.w^tJi^msteu 


hakuna nyumba ambayo Waislamu hawakuingia 
kufikisha Dini ya Kiislam. Mwishowe walimualika 
Mtume wa Mwenyezi Mungu (SAW) mjini Ma- 
dina na kumuahidi watamlinda. 


3. Kipindi cha Madina 

Baada ya mateso kuzidi kwa Waislamu pamo- 
ja na Mtume (saw) Mtume (saw) aliwaambia 
kwa siri maswahaba kuwa wahame waende ma- 
dina. Baada ya makafiri kusikia hivyo wakaamua 
kufanya mpango wa kumuua Mtume (saw) ali- 
pokuwa anakwenda madina wakati alikua peke. 
Kijana mmoja mmoja walichaguliwa kutoka kila 
kabila ili waweze kuvamia akiwa njiani: wakati 
huo Mtume(saw) alikuwa ameshapewa amri ya 
kuhama. Na ndipo Mtume(saw)akamwachia swa- 
haba mmoja aitwae Ali alimwachia vitu avirudishe 
vitu hivyo kwa wenyewe wenye kuvimiliki. Kama 
alivyosema hapo mwanzo kuwa kila mtu anaemi- 
liki mali anampelekea Mtume (saw) kwa ajili ya 
kuzihifadhi kwa sababu walikuwa watu wake. 

Usiku huu makafiri waliandaa mpango wa 
kuzunguka nyumba lakini wakapitiwa na usingizi 
mpaka asubuhi. Na usiku huohuo Mtume (saw) 
aliweza kupita palepale walipokuwa wamelala wa' 
kati huo Mtume alikua anasoma baadhi ya aya za 


127. Ibn-i Hisham, II, 95, 98. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


Qur’an katika surat yasin na akuna mtu aliyemu- 
ona. 

Baada ya kuhama kutoka maka kwenda ma- 
dina baada ya miaka 13 ya kueneza dini. Alifani- 
kiwa kuwafanya watu wa madina na kuwa Wais- 
lamu wakawa Ansar. Na wale waliotoka makka 
ni muhajirin. Na Ansar walifungua milango kwa 
mhajirina na wakasema kwa kuambia “hii ni mali 
yangu na nusu yake ni yako.” Muhajirina ambaye 
moyo wake ulibadilishwa kuwa hazina ya ridhaa 
aliweza kuonyesha ukomavu kwa kusema: “Ewe 
ndugu yangu, mali yako ibarikiwe! Inatosha kama 
utanionyesha njia ya kuelekea sokoni”.^^® 

Baada ya hapo Mtume (saw) aliandaa katiba 
inayoonesha kazi na dhamana katika nchi mpya 
ya Kiislamu kati ya muhajirina na Ansar na jinsi 
waliokuwa wanaishi katika nchi ya Madina. Kati- 
ba hiyo inakua katiba ya kwanza kuandikwa kwe- 
nye historia ya dunia. 

Katika historia inaonyesha kwamba makafiri 
walikuwa wanachuki na Waislamu ndio maana 
wakawa wanavunja kila makubaliano yaliyokuwa 
yamewekwa na Waislamu pamoja na Mtume Mu- 
hammad (s.a.w). 

Mtume wa Mwenyezi Mungu alikuwa na 
huruma kwa kila operation ya kijeshi kwa mad- 

128. Bukhari, Biiyu, 1. 

129. Bukhari, Biiyu, 1. 







Maisha Ya Mtume Muhammad Mustafa (s.a.w^tJi^msteu 


humuni ya kuwa alikuwa hapendi kuona damu 
inamwagika katika ukanda wa kiarabu. Alikuwa 
anapendelea kuchukua migogoro yote kwa maku- 
baliano. 

Mtume (s.a.w) alishiriki katika safari 29 za 
ki. Na 16 kati yake hazikuwa za mapambano bali 
makubaliano yaliyofanywa na upande mwingine. 
Na 13 yalikuwa yana migogoro ya kupigana vita. 
Jumla ya Waislamu 140 walikuwa mashujaa na 
335 watu kutoka upande wa pili walikufa.^^° Dhu- 
muni la kuwa na vita katika Uislamu ilikuwa haina 
maana ya kuua watu, ilikuwa ni kuharibu mipango 
yote ya vita. 


4. Mfano wa Tabia ya Kuigwa 

Mtume (s.a.w) alikuwa na imani si kwa mwa- 
naadamu pekee bali hata kwa viumbe wengine 
kama vile wanyama na mimea. Ilipotokea kuwa 
Makafiri walipofanya uhaini wa kuvunja mkataba 
na kuingia kwenye vita, Mtume (s.a.w) aliondo- 
ka Makka na kundi la jeshi la watu wapatao elfu 
kumi wakati akiwa anaenda sehemu ya Arj mbele 

130. Tazama Prof. Dr. M. Hamidullah, Hz. Peygamber’in 
Sava^lari (The Battles of HE the Prophet), Istanbul 
1991; Dr. El§ad Mahmudov, Sebep ve Sonutplari 
Itibariyle Hazret-I Peygamber’in Sava§lari (The Battles 
of HE Prophet in terms of their Reasons and Results , 
2005, M.U.S.B.E. Basilmami§ Doktora Tezi (Marmara 
University, Unpublished Doctoral Dissertation). 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


ya Talub, Aliona mbwa akitafuta watoto wake kwa 
kuwalisha chakula. Hapohapo alimwita Juayl bin 
Talub ambaye ni swahaba aliyekuwa nae na aka- 
mwamini kuamuru amlinde yule mbwa na watoto 
wake ili wasiadhibiwe na jeshi la Waislamu. 

Siku moja Mtume alimsimamisha mmoja ka- 
tika wafanyakazi wa bustani wa Ansar. Ngamia 
alikuwa analalamika na kulia alipomuona Mtume 
Muhammad. Na Mtume alimsogelea yule ngam- 
ia mpaka sikioni na alimwambia ngamia atulie 
na akauliza Mtume (s.a.w) “Huyu ni ngamia wa 
nani? Kijana mmoja kutoka Madina akasema; “Ni 
wakwangu mimi” Akamjibu Mtume, Na Mtume 
akasema; “Je humuogopi? Mwenyezi Mungu juu 
ya huyu mnyama, kwa sababu aliniambia kuwa 
humpi chakula na amechoka sana” (Abu Daud Je- 
had 44/2549). 

Siku moja Mtume (s.a.w) alimuona mtu aki- 
wa anachinja kondoo. Hali ya kuwa kisu kilikuwa 
hakina makali. Hali iliyosababisha Mtume aka- 
sirike na kusema; “Kama unataka kuchinja mnya- 
ma kwanini usikitie kisu makali kabla hujamlaza 
mnyama chini?” (Hakim, IV, 257, 260/7570) 

Mtume (s.a.w) alikuwa anawasamehe watu 
wote waliokuwa wamekosa hata kama alikuwa na 
uwezo wakuwapa adhabu. Haku wadhalilisha hata 
kama walikuwa wamefanya makosa makubwa 





131. Waqidi, II, 804. 






Maisha Ya Mtume Muhammad Mustafa (s.a.w)tJ>«f»-ss!iij 


sana. Hii ni kwa sababu ya utume wa Mwenyezi 
Mungu Rehema na amani ziwe juu yake alikuwa 
hataki mtu yeyote amdhuru mnyama hata kama ni 
mwamini wa Waislamu au si wa Waislamu. Pale al- 
ipofanikiwa kuiteka Makka bila hata ya kumwaga 
damu na watu waliokuwa maalumu kwa kipindi 
cha miaka 21 nao walijiunga pamoja wakawa wa- 
namsubiri Mtume (s.a.w) walikuwa wakimsubiri 
ili aje kutoa hukumu juu yao. 

“Enyi makuraishi, je mnafikiria nini nitawa- 
fanyia nyinyi sasa? Na wakuraish wakasema; “Tu- 
nafikiri kama utatufanyia kizuri wewe ni kama 
kaka yetu” Mtume akasema “Kama vile Yusufu 
alivyosema kwa kaka yake; “Akasema; Leo hapana 
lawama juu yenu Mwenyezi Mungu atakusame- 
heni naye ni mwingi wa kurehemu kuliko wote 
wanaorehemu”.'^^ Sasa mnaweza kwenda na mpo 
huru! 

Siku hiyo ndiyo siku ambayo aliweza kusame- 
he Hindu aliyekuwa na hasira kwa ajili ya kumuua 
rafiki yake kipenzi Hamza kwenye vita vya Uhud 
hata Hebbar bin Aswad naye aliuliwa na Zaynab ni 
mtoto wa kike wa Mtume (s.a.w) ambaye pia ali- 
wezakumsamehekamaalivyofanyakwawengine.'” 

Mtume (s.a.w) alikuwa ni mtu mkarimu. Ka- 
tika siku hiyo ya ukombozi wa Makka alikuwa na 
nguvu katika macho ya watu. Alikuwa akiwan- 

132. Yusuf, 12: 92. 

133. Muslim, Akdiyah, 9; Waqidi, II, 857. 







Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


yamazisha watu, Na watu walikuwa wanakuja kwa 
Mtume (s.a.w) kwa kuona kuwa ni mtu mwenye 
cheo kikubwa na mwenyewe akasema kuwaambia 

“Tulia mimi sio mfalme wala mtawala bali ni 
mtoto wa mwanamke wa kikuraish abyekuwa aki- 
la nyama iliyokaushwa. (Ibn-I Majah, Etime, 30; Hakim, 
III, 50/4366). 

Abkuwa anawaelekeza maswahaba kwa ku- 
waambia kuwa yeye ni mjumbe wa Mwenyezi 
Mungu.^^'* Katika maendeleo ya kutambulika 
kwake kuwa yeye ni Mtume wa Mwenyezi Mungu 
kuongezea kuwa maneno “Abduhu” ni mtumwa 
wa Mwenyezi Mungu. Hali hii ibkuwa inatumika 
ib kufanya Taifa lisiingie kwenye hatari ya mgawa- 
nyiko wa dini kwa wanaadamu. Abkuwa akisema 
“Msinifanye mimi kuwa ni mtu mwenye hali ya 
juu mbele ya Mwenyezi Mungu (s.w) wakati ame- 
nichagua kuwa ni mjumbe wake” 

Abu Umma (r. a) absema; “Hotuba ya Mtume 
wa Mwenyezi Mungu yote ibkuwa inabngana 
Qur’an. Abkuwa anasema Qur’an halafu abkuwa 
anaifafanua hiyo Qur’an. Abkuwa anatumia kutaja 
majina ya Mwenyezimungu kwa wingi sana. Ali- 
kuwa hazungumzi mada isiyokuwa na maana kati- 
ka Uislamu. Na abkuwa akitoa hotuba fupina kwa 
mda mrefu kwenye ibada” 

Mtume (s.a.w) ni Mtume mwenye busara na 


134. Bukhari, Anbiya, 48. 






Maisha Ya Mtume Muhammad Mustafa (s.a.w)tJ>«f»-ssMj 


mstaarabu. Mwenye utanashati kwenye mazuri, 
Na mchangamfu, Na wala alikuwa hatoi matamshi 
mabaya kwa watu na wala pia si mkali kwa watu. 
Alisema; “Katika siku ya hukumu katika ni sawa 
na waumini watakawoangalia zaidi wenye tabia 
nzuri na matamshi, Mwenyezi Mungu anawa- 
chukia wale wenye matamshi makali na maneno 
mabaya” (Tirimiz, Birr, 62/2002). 

Wakati anapopata habari juu ya mtu kuwa ana 
matamshi yasiyokuwa yakawaida na anapomsikia, 
na wala hawamuulizi kwanini umeongea maneno 
yasiyo na ubinaadamu. Badala yake husema kwa 
umakini wa kumuuliza kwa upole (Abu Dawud, 
Adab, 5/4788). 

Kwa maamrisho ya Mwenyezi Mungu na she- 
ria za Mtume waliweka hadhi na heshima kwa 
mwanamke. Mwanamke alijulikana na kuheshi- 
miwa, Hali hii ilimfanya mwanamke ajione jasiri 
na mwenye kuthaminiwa zaidi ilikuonesha heshi- 
ma kwa wana wa leo. Mtume alisema “Mtumikie 
mama yako kwani pepo chmi ya nyayo zake”. 

Na mama wa waummi Bi Aisha (R. a) alise- 
ma kuwa Mtume (s.a.w) alisema katika maisha 
hajawahi kumdhuru mwanamke kwa mkono 
wake.^“ 

“Enyi mlio amini! Si halali kwenu kuwarithi 


135. Nasai, Jihad, 6; Ahmad bin Hanbal, III, 429. 

136. Ibn-i Majah, Nikah, 51. 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


wanawake kwa nguvu wala msiwadhirishe ku- 
wapokonya haadhi ya vitu nilivyo wapa, isipoku- 
wa wakifanya uadilifu ulio wazi. Na kaeni nawo 
kwa wema na ikiwa mmewachukia, hasi huenda 
mkakichukia kitu, na Mwenyezi Mungu ameitia 
kheri nyingi ndani yake”. 

Mtume (s.a.w) alikuwa ni mkarimu mno. 
Moj a kati ya makafiri wa Makka Safwan hin Umay- 
ya alikuwa na Mtume mwishoni mwa Huneyn na 
Taif hata kama hakuwa Muislamu kwa wakati ule. 
Walikuwa wakiangalia vitu vya Jiranah. Mtume 
(s.a.w) aligundua kuwa Sawfan alikuwa ndie 
mhahe wa eneo lile na alimuliza; 

“Je umewapenda?Na Safwan alisema ndio na 
Mtume (s.a.w) alisema; 

“Wachukue wote hao ni wako. Safwan 
alishindwa kuvumilia na akasema; 

“Siku amini kuwa Mtume anaweza kuwa na 
moyo mzuri kama huu'^^. Na hapo akamua kusil- 
imu. Na aliporudi kwa kabila lake alisema; 

“Enyi watu wangu, nendeni katika Uislamu 
kwani Muhammad ni mtu mwenye ukarimu wa 
hali ya juu. (Muslim, Fadhail, 57-58; Ahmad Ibn 
Hanbal, III, 107-108) 

Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) alifari- 
ki dunia mnamo tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 632 


137. Waqidi, II, 854-855. 






Maisha Ya Mtume Muhammad Mustafa (s.a.w)tJ>«f»-ss>iij 


CE, ndani ya mwaka wa Kiislamu tarehe 11 kwa 
kalenda ya Kiislamu mwezi 12 wa Rabiulawwal 
siku ya jumatatu. 

Baada ya miaka 10 toka ahame kwenda Madi- 
na Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) aliweza 
kuja Omani hadi Bahari nyekundu (Red sea) na 
kutoka kusini mwa Syria hadi Yemen. Kwa mara 
ya kwanza katika historia, Umoja wa kiarabu 
ulianzishwa na wafaransa walimsifu mno Mtume 
(s.a.w) kwa kuweza kuunganisha nchi za kiarabu. 


5. Upendo wake wa kuvutia na usio na mwisho 

Waislamu wanampenda sana Mtume wao 
kuliko kuyapenda maisha wanaoishi, Pindi mas- 
wahaba walipokuwa wakimueleza Mtume (s.a.w) 
duniani walikuwa wakisema; 

“Wazazi wangu wawe fidia kwa ajili yako”.'^® 
Walijitolea maisha yao bila ya kujali kuteswa. Na 
makafiri waliwasulubu na kuwatesa hadi kufa kina 
Zayd bin Dathina na Hubayb (R. A) walipokuwa 
wamewakamata, wote walisema; 

“Badilisheni dini au bado mnampenda Mtu- 
me wenu” Nao walijibu kwa kuwaambia; 

“Hata kama mkinibadilisha sitoweza kuwa 

138. A. de Lamartine, Histoire de la Turquie. 

139. Huu ni msemo wa kiarabu unaoonyesha mapenzi 
aliyonayo mtu kwa mtu Fulani. {Mhariri} 






Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


huru bila ya Mtume (s.a.w) na moyo wangu hau- 
ta kubali wala kuwaruhusu kuweza kumdhuru 
Mtume (s.a.w). Abu Sufian likasirika na kusema; 

“Sijawahi kuona katika dunia hii mtu anaepe- 
nda rafiki zake kama Mtume Muhammad ana- 
vyowapenda maswahaba wake”. 

Pia tunaweza kuwa mashahidi wa ukweli na 
upendo wa maswahaba walivyokuwa wakimpen- 
da na kumuheshimu Mtume (s.a.w). Pindi mas- 
wahaba walipokuwa wanaeleza jambo walikuwa 
wakisema kuwa wanatoka kwa Mtume (s.a.w) kwa 
kuogopa kusema uongo bila ya kukusudia. Na ma- 
goti yao yalikuwa sawasawa na uso. Amr bin Mey- 
moon anasema; 

“Sijawahi kukosa majadiliano Ibn Masud am- 
bayo yalikuwa yakifanyika kila Al-hamisi usiku. 
Na katika majadiliano hayo sijawahi kumsikia 
akizungumza chochote mbele ya Mtume (s.a.w). 
Na Mtume alisema; Nani kwa mda huu (usiku) 
anayeanza kusema, na anasema Mtume wetu mtu- 
kufu; Kisha hunyamaza na kushusha kichwa chake 
chini. Baada ya muda nina mwangalia, alishika 
nguo yake, anajifuta jasho na anaangalia na kuta- 
futa, Halafu anamalizia na kusema “Mtume wa 
Mwenyezi Mungu (s.a.w) alisema kitu sawasawa 
na kina endana na hicho. 

140. Waqidi, I, 360-362; Ibn-i Sa’d, II, 56. 

141. Ibn-i Majah, Muqaddime, 3. Kwa mifano mingi ya 
upendo juu ya Mtume (s.a.w) katika historia, Tazama: 







Maisha Ya Mtume Muhammad Mustafa (s.a.w)tJ>«f»-ss!iij 


6. Miujiza yake 

Huwezi kuhesabu miujiza aliyokuwa nayo 
Mtume (s.a.w) moja kati ya hayo ni; Jibril (R. A) 
alisema “Katika siku ya Hudaybiya watu walikuwa 
wakimuendea Mtume na kumwambia kuwa haku- 
na maji. Baada kuulizwa na Mtume “Kwanini? 
Nao wakasema; 

“Hakuna maji, maji yote yamekwisha hata ya 
kunywa hamna. Mtume (s.a.w) alitumbukiza mi- 
kono yake kwenye chombo kilichokuwa kwenye 
mikono yake yaani katikati ya vidole vyake. Na 
watu wakaanza kunywa na kutia” 

“Je mlikuwa watu wangapi katika siku hiyo? 
Jabir alisema; 

“Hata kama tungekuwa mia moja elfu ya watu 
basi maji yaliweza kutosha. Lakini tulikuwa watu 
elfu moja na mia tano tu”''‘^ 

Pindi Makuraish walipomuliza Mtume juu ya 
miujiza. Mtume (s.a.w) aliomba kwa Mwenyezi 
Mungu na mwezi ukawa unaonekana vipande 
viwili. Maajabu hayo yalionekana kfJa sehemu ya 
dunia. Pindi mwezi ulipogawanyika katika seh- 


Osman Nuri Topba§, Faziletler Medeniyeti (Civilization 
of Virtues), I, 223-265; http://www.islamiyayinlar.net/ 
content/view/148/8/ 

142. Bukhari, Manaqib, 25. Katika kitabu hiki miujiza mingi 
zaidi ya Mtume (s.a.w) imetajwa. 









Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


emu mbili. Na kipande kimoja kilionekana katika 
mlima wa Abu Kubais na kipande kingine kilion- 
ekana kwenye, mlima wa Kuaykian. Hata makafiri 
waliokuwa nje ya mji wa Makka nao pia waliwe- 
za kusaidia tukio hilo. Na pia waliweza kusema 
waliona mwezi ukiwa umegawanyika. 

Kulikuwa na mti ambao Mtume (s.a.w) aliku- 
wa akiutumia kwa kutolea hotuba. Na hapo paka- 
jengwa minbar kwa kila mtu kuweza kusikia. Kwa 
sababu ilikuwa mbali kidogo kutoka kwa Mtumw 
(s.a.w)''*'^ 

Abu Hurayra (R. A) alisema “Tulikuwa safa- 
rini na Mtume (s.a.w) mmoja juu ya utawanyaji wa 
chakula kwa majeshi. Na wakawaadhibu mateka 
waliowakamata kwenye vita. Na swahaba Omary 
(R. A) alisema; 

“Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, je itaku- 
wa vibaya kama tutakusanya vyakula vilivyobaki 
na tunaweza kutumia? 

Na Mtume akapenda hilo wazo la kukusanya 
vyakula vilivyobakia, Na akasema Mtume kwa 

143. Al-Qamar, 54: 1-3; Bukhari, Manaqib 27, Manaqibu’l- 
Ansar 38, Tafsir 54/1; Muslim,Munafildn, 43, 47, 48; 
Tirmidhi, Tafsir, 54/3286; Ahmad bin Hanbal, 1,377,413. 

144. Bukhari, Manaqib, 25; Tirmidhi, Jum’a 10, Manaqib 
6; Nasm, Jum’a, 17; Ibn-i Majah, Ikamah, 199; Darimi, 
Muqaddimah 6, Salat 202; Ahmad bin Hanbal, I, 249, 






Maisha Ya Mtume Muhammad Mustafa (s.a.w)tJ>«f»-ss>iij 


mwenye ngano basin a alete ngano na kwa mwe- 
nye tende basin a alete tende zake na wale wote 
wenye mbegu za mitende na wazilete. 

Abu Hurayra alisikia na akauliza je utafanya 
nini na mbegu za tende? 

“Pindi pale watu hawana chakula walikuwa 
wanaziponda mbegu za mitende. 

Nathibitisha kwamba hakuna mungu zaidi 
yako na mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu na 
kwa yule anaetaka kuonana na Mwenyezi Mungu 
akisema hayo ataingia peponi. 


145. Muslim, Iman, 44. Kuhusu maisha, tabia, na miujiza ya 
Mtukufu Mtume (s.a.w) tazama: 
http://www.islamivavinlar.net/content/view/36/8/ 
http://www.islamicpublishings.net/images/book/ 
ingilizce/Rahmetesintileri_ing.pdf 
http://hazretimuhammedmedinedevri.dariilerkam. 

altinoluk.com/ 

Ibn Ishaq (150/767), The life of Muhammed, Kara^i: 
Oxford University, 1967; Mevlana §ibli en-Numani, 
Siretii’n- Nebi=The life of the Prophet, Lahor: Kazi 
Publications, 1979; Afzalurrahman, Encyclopaedia 
of seerah: Muhammed, London: The Muslim Schools 
Trust, 1982; Abdulahad Dawud, Mohammad in the 
Bible, Devha [Doha]: A Publications of Presidency, 1980; 
Martin Lings, Muhammad: his life based on the earliest 
sources, London: Thelslamic Texts Society, 1983; A. H. 
Vidyarthi, Mohammadin world scriptures, New Delhi: 
Deep'Deep Publications,1988. 












Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


NENO LA MWISHO 


Kitabu hiki kinatoa muhstasari kuhusu 
Uislamu. Muhtasari huu ni kama tone la maji ya 
bahari. Uislamu utakapochunguzwa kwa kina, 
utajitokeza wazi kuwa una mambo mengi ma- 
zuri ya kutoa. Kwa bahati mbaya, katika zama 
zetu, kwa makusudi au bila makusudi, Uislamu 
unafundishwa katika namna isiyokuwa sahihi 
na mazuri yake kufunikwa. Lakini, kila mtu 
mwenye akili, anaweza kuisahihisha akili yake 
kuhusu Uislamu baada ya kupata picha kamili 
kutoka kwenye vyanzo sahihi, ambavyo ni vyanzo 
visivyokuwa na upendeleo wala chuki. 








REJEA 


Abu Dawud, Salman bin Sh’as es-Sistani, 
Siinanu Abi Dawud, I-V, Istanbul 1992. 

Ahmad bin Hanbal, Al-Miisnad, I-VI, Istan- 
bul1992; 

Bardakoglu, Ali, Ay^e Sucu et al., Gen^lik ve 
Din (Youth and Religion), Ankara 2005. 

Balaadhury, Ansabu’l-Ashraf, Egypt, 1959; 
Fiitiihu’lbiildan, Beirut 1987. 

Boken, Ahmet and Ayhan Eryigit, Yeni Hayat- 
lar (New Lives), I-II, Izmir 2005. 

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin 
Ismail, Al- Jamiu’s-sahih, I-VIII, Istanbul, 1992. 

Buti, M. Said Ramazan, Islamic Creed (Islam 
Akaidi), Istanbul 1986; Min Rawh’i’l-Qur’an, 
Beirut 1996. 

Qakmak, Osman, Bir Qekirdekti Kainat (The 
Universe was a Seed), Istanbul 2005; Kainat Kitap 
Atomlar Harf (Universe is a Book Atoms are 
Letters), Istanbul 2007. 

Darimf Sunanii’d-Darimf I-II, Istanbul 1992. 

Department of Religious Affairs, Islam’a Giri^ 
(Introduction to Islam) I-II, Ankara, 2006. 







Dini ya Mwisho Kutoka Kwa Mwenyezi Mungu: Uislam 


Hakim an-Nisaburi, al-Miistadrak ala’s- 
Sahihayn, I-V, Beirut 1990. 

Hamidullah, M. Introduction to Islam (Islam’a 
Giri^), Istanbul 2003. 

Haythami, Hafiz Nureddin Ali bin Abi Bakir, 
Majmau’z-zawaid, I-X, Beirut 1988. 

Ibn-i Abi Shaybah, Al-Musannaf, I-VII, thk. 
KemalYusuf el-Hut, Riyad 1409. 

Ibn-i Hajar al-Askal^i, al-tsabah fi tamyizi’s- 
sahabah, I-IV, Beirut 1328. 

Ibn-i Hisham, Abu Muhammad Abdulmalik 
bin Hisham, Siratu’n-Nabi, I-IV, Beirut 1937. 

Ibn-i Kathir, al-Bidayah wa’n-Nihayah, I-XV, 
Cairo 1993. 

Ibn-i Sa’d, Muhammad, at-Tabakatu’l-kubra,I- 
IX, Beirut, Daru Sadir. 

Malik bin Anas, Muwatta’, I-II, Istanbul 1992. 

Morrison, A. C. Man Does Not Stand Alone: 
Man, Universe and Beyond (1944), Istanbul 
reprintl979. 

Muslim, Abu’l-Hiiseyin bin Hajjaj al-Ku- 
sheyri, al-Jamiu’s-sahih, I-III, Istanbul, 1992. 

Nasr, Seyyid Hiiseyin, Islamic Science (Islam 
ve ilim), Istanbul 1989. 





Rejea 


Nasai, Abu Abdirrahman Ahmad bin Shuayb, 
Siinanun-Nasai, I-VIII, Istanbul 1992. 

Topba^, Osman Nuri, Faziletler Medeniyeti 
(TheCivilization of Virtues) I-II, Istanbul 2007; 
islam, Iman, Ibadet (Islam, Faith, Worship), Istan- 
bul 2006; 

_, Rahmet Esintileri (Breeze of Mercy) 

(Extented New Edition), Istanbul 2008 (http:// 
www.islamiyayinlar.net/content/view/ 106/8/). 

^entiirk, Recep, Insan Haklari ve Islam 
(Human Rights and Islam), Istanbul 2007. 

Siiyuti, Abu 1-Eadhl Jalaluddin Abdurrahman 
bin Abu Bakir, al-Jamiu’s-saghir, Egypt 1306. 

Tirmidhi, Abu Isa, Muhammed bin Jsa, 
Siinanii’t-Tirmidhi, I-V, Istanbul 1992. 

Wahidi, Jmam Abu’l-Hasan Ali bin Ahmad, 
Asbabii niizuli’l-Qur’an, Beirut 1990. 

Wahidiiddin Han, Jslam Meydan Okuyor 
(Islam is Challenging), trans. Cihad H. Re^ad, 
Istanbul 1996. 

Waqidi, Abu Abdillah Muhammed bin Omar, 
Maghazi, I-III, Beyrut, 1989; Egypt 1948. 









